Ang Dakilang Pag-ibig ko 
kay Hesus Ang Naghatid 
sa Akin sa Islam 


PI PAPBIPERIE 


Tas giba 


NG 


TAGALOG G2 


Simon Alfredo Caraballo 
A. Maria .A 


Ang Dakilang Pag-ibig ko kay 
Hesus 
Ang Naghatid sa Akin sa 
Islam 


ni 
Simon Alfredo Caraballo 


GEN 
000966552200985 
g 7 


Aao | A3) Aunt AL gina (392) pioa 
CAM YN Aia YI Anika 3 ga LAG pi 9 Anukal | od 5s! 3 (yo Aia 


han (ya 3 pilik LS NAG Ilaila HAS! (ya ILAS lc haa 
333 Ghe (heal gid La 23 9 | yaw JIL (5 pi 


(AD 00966552200985 


pinaikling edisyon 


000966552200985 
NI 


Op AN 

[V2 N 

f0, “815 Led He to IST 
Sa. 


2 translator W 


Ang lahat ng karapatan ay naka ukol sa patnugutan ng 
Risalat Ar-Rahmah ( The Message of Mercy) corp. 


Makinabang sa pagbabasa sa edisyong ito at manatiling 
nakatutok para sa susunod na pinakabagong edisyon. 


2018 
sam.fi(@myloveforjesus.com 


myloveforjesusfilip(@ hotmail.com 
myloveforjesus@hotmail.com 


www. myloveforjesus.com 


Upang makakuha ng mga malalaki at pinakabagong edisyon ng 
aklat na ito nang direkta mula sa lehitimong pinagmulan nito at 
sa pinakamababang presyo, mangyaring tumawag sa. 


O MS 000966552200985 


(@ Risaalat Al-Rahmah 
King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data 


Carballo, Simon Alfredo 
My great love for Jesus led me to Islam. / Simon 
Alfredo Carballo , A. Mary. A- 2. .- Riyag 1": 


sapos6m 7 k 
ISBN: 978-603-02-9865-5 009665522009835 


(Philippines Language) 


1- Muslims converts 2- Jesus Christ 
Mary . A(co. author) II-Title 


213 dc 1440/6021 


L.D. no. 1440/6021 
ISBN: 978-603-02-9865-5 


#349) (fl) cyiolb pYudl Ayie (yuyal pabati ya 
Agislili | kag ji 
(43s3lil) JJ) pnayall ynah) a Jia) glailaa cLa JN agay 
(Acisalil) | ynusall puabtl] alyag (baa) Cal Lama 
dal 


aaybg ina BANA FINS AE AUNG aaapays 


4 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Ang mga Nilalaman. 


l. Panimula 5 

ll. Ang Karanasan ko sa Estados Unidos ng Amerik | 11 

lll. Ang mga Ebanghelyo 15 

IV. Ang Pagkatotoo ng Qur'an 27 

V. Ang Buhay at Misyon ni Hesus 35 

VI. Si Propeta Muhammad (#) 44 

VII. Mga Doktrina ng Kristiyanismo at Islam 66 

Ang Trinidad 67 

Ang Pagkadiyos ni Hesus 73 

Ang Pagiging Anak ng Diyos 80 

Ang Orihinal na Kasalanan 82 

Islam: Ang Bukod-Tanging Pagsamba sa Nag-iisang | 95 

Diyos. Ang Relihiyon ng Lahat ng mga Propeta 

VIIl. Ang Huli Kong Hakbang Tungo sa Islam: Ang 102 
Impluwensiya ni Hesus sa Aking Pagyakap sa Islam 

IX. Paanong Naantig ng Islam ang Aking Buhay 107 

X. Paano Nakaantig sa Buhay ng Iba ang Pagyakap | 114 

ko sa Islam? 
XI. Kapag ang Relihiyon ay Ikinintal nang Sapilitan 118 
XII. Isang Bukas na Paanyaya sa Papa at Ibang | 127 


Mga Pinuno sa Daigdig 


Paga 


ANG PAGHAHAMBING NG BIBLIYA AT QUR'A 


uaap rw 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam C 


I1. Panimula 
Bilang isang Katoliko, ako ay napaniwalang ang Katolisismo 
ang tanging tunay na relihiyon, at ang Judaismo ay isa 
lamang paghahanda para sa Kristiyanismo. Kaya ang lahat ng 
ibang relihiyon ay pawang huwad at mali. Sa katotohanan, sa 
unang pagkakataon, nakarinig ako ng tungkol sa Islam noong 
1978 lamang. Nalaman kong ang mga Muslim ay naniniwala 
sa dakilang pinagmulan ng Kristiyanismo at Judaismo. Ang 
Qur'an ay nagsasaad na ang Allah (ang pantanging pangalan 
ng Diyos sa wikang Arabik) ay nagpadala ng mga Propeta sa 
bawa't lupain upang gabayan ang tao patungo sa landas ng 
katotohanan at kabutihan. 
Upang hubugin sa kalaliman ng aking kaisipan ang 
doktrinang Kristiyano, ang Simbahang Katoliko ay 
nagdesenyo ng isang programang isinasagawa upang hubugin 
ang tao mula sa kanyang pagkabata, at nagkaroon ito ng 
napakalaking katiyakan upang mapanatili ito sa kaisipan at 
damdamin ng tao. Ang programang ito ay nakaimpluwensiya 
sa mga paniniwala at asal ng tao sa nalalabi nilang buhay. Sa 
ganitong pamamaraan, ang taong nakasentro ay si Hesus, ang 
mga seremonyas ay kada-lasang nakatuon sa pangyayari ng 
kanyang kapanganakan, di-umano'y kamatayan at muling 
pagkabuhay, mula sa kanyang pagkasilang na ipinalalagay na 
nangyari ito sa buwan ng Disyembre, hanggang sa kanyang 
di-umano'y pagkamatay sa krus na ginugunita tuwing 
Biyernes Santo. Itinuro sa tao ang mga ritwal na 
panrelihiyong ito mga ilang daang taon matapos lugisar 


ang Dakilang Lumikha. 


t j Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Ayon sa nakagisnan kong tradisyon sa aming pook sa 
Venezuela, tuwing sasapit ang hatinggabi ng ika-24 ng 
Disyembre, nakaugalian kong maghintay sa pagdating ni 
Hesus para magdala ng mga regalong hiniling ko sa aking 
taunang sulat. Dahil sa nanggaling ako sa isang dukhang 
pamilya, at may mga kapatid na lalaki at babae, naunawaan 
kong mahirap para sa “Batang si Hesus” na dalhin ang mga 
hiniling ko. Subali't madalas akong malito at maguluhan 
sapagka't kung si Hesus ay nakagawa ng maraming milagro, 
katulad ng natutuhan ko sa mga madre at pari, bakit hindi 
man lamang niya ako madalhan ng isang traysikel? Hindi ba 
higit na madali ang kahilingang iyon sa kanya kaysa buhayin 
niyang muli ang patay? Kaya't sa maraming taon, iniwan 
akong bigo ng konsepto sa “Batang si Hesus”. 

Kapag malapit na ang Semana Santa, nakaugalian kong 
manood sa telebisyon ng mga kuwento kung paano 
pinahirapan si Hesus hanggang sa ipako siya sa krus. Tunay 
na nais kong akyatin ang loob ng TV set at tulungan siya 
kahit paano. Hiniling ko sa Diyos na tulungan siya, at 
hiniling kong huwag hayaan ang Kanyang “anak” na ipako sa 
krus. Sa huli'y nagtatago ako upang ikubli ko ang aking pag- 
iyak sapagka't itinuro sa aming “hindi dapat umiiyak ang 
mga lalaki.” Hindi ko lubos maintindihan kung bakit ginawa 
ang ganoong kalupitan kay Hesus sa kabila ng kanyang 
kabutihan. Bilang isang musmos, ang mga kuwentong ito'y 
nagtanim sa akin ng matinding pag-ibig sa dakilang 
propetang ito ng Diyos. Marahil sa ibang kabataan, ang mga 
laruan na kanilang tinatanggap tuwing Pasko - sa pag- 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam J 


Kung ang layunin ng Simbahan ay magtanim ng madam- 
daming pagdakila kay Hesus, masasabi kong nagta-gumpay 
sila sa aking kalagayan. Natutuhan kong ibigin si Hesus nang 
higit pa sa sarili kong mga magulang. Magka-gayunman, 
nagsimula akong magtanong sa kapangyarihan ng Diyos 
kahit ako'y bata pa. Ang konseptong natutuhan ko ay 
magagawa ng Diyos ang anumang Kanyang nais. Nalikha 
niya ang sanlibutan, ang mundo, ang araw, ang buwan, mga 
bituin at mga tao. Nagtaka ako kung bakit hindi Niya 
nailigtas si Hesus mula sa pagkakapako sa krus. Upang 
malutas ang suliraning ito, sa isang pagkakataon, umakyat 
ako sa isang maliit na pader sa bakuran ng aming bahay at 
hinamon ko ang Diyos, at sinabing: “Kung tunay Ka ngang 
makapangyarihan, at Iyong magagawa ang anumang Iyong 
nais, paliparin Mo ako sa paglundag ko mula sa pader na 
ito.Kung 3S 5hindi, hindi. na 5 ako. 5 8manini-walang 
makapangyarihan Ka sapagka't hindi Mo rin naman 
nailigtas si Hesus sa pagkapako sa krus.” Sa kabutihang- 
palad, hindi kataasan ng pader at hindi ako nasaktan sa 
pagbagsak sa lupa. Sa bawa't pagtatangka kong makalipad, 
lalo akong nakumbinsing hindi pala makapangyarihan ang 
Diyos. Katotohanan, ito” y isang kilos-batang pagsusuri! 

Nang sumunod na bahagi ng aking buhay, noong magsimula 
ako sa mataas na paaralan (high school), pinayagan ako ng 
aking mga magulang na magtrabaho sa isang matandang 
potograpo at sinasamahan ko siya sa maraming TIGA 
Siya pala ay isa ring tanyag na manghuhula. Sagydng 


00966552200985 


8 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


tumungo, marami sa kanyang mga kliyenteng babae ang 
nagtatanong sa kanya ng mga pangyayaring magaganap sa 
kanilang hinaharap. Sa gawaing ito, humihitit siya ng 
tabakong kulay-tsokolate, at habang ito ay nauubos at 
nalalaglag ang mga abo, “naghahayag” siya ng mga tagong 
impormasyon ukol sa kanyang mga kliyente. Natuklasan ko 
ring nanghihip-notismo siya ng tao upang tuklasin ang mga 
lihim tungkol sa kanilang buhay at pagkaraa'y sinasagot niya 
ang kanilang mga katanungan. 


Ang lahat ng karanasang ito'y nakintal sa aking murang 
kaisipan. Noong mga panahon ding iyon, dumadalo ang 
aking mga magulang sa isang sentro na dalubhasa sa 
kaalamang pang-isipan (parapsychology). Madalas ko silang 
sinasamahan upang makita ang mga nangyayari, at natutuhan 
ko roon ang mga konsepto ng pagninilay-nilay o meditasyon, 
ang hinggil sa mga espiritu, pagsasapi sa katawan, at tungkol 
sa inakala kong mga taong namatay na nakikipag-usap sa 
mga buhay." 


! Sa katotohanan, ang namatay ay hindi nakikipag-usap sa buhay, sa halip, 
ginagaya ng mga demonyo ang tinig ng mga yumao at kinakausap ang mga 
buhay. Sa kabilang dako, ang panalangin sa Allah at ang pagbasa ng 
Qur'an at ang Adhkar ni Propeta Muhammad( ##) ang mabisang pantaboy 
o pang-alis ng mga masasamang espiritu mula sa tao. Ang katotohanang 
ang isang Muslim ay maaaring magsagawa ng mga bagay na ito ay 
malinaw na katibayan ng mahimalang kalikasan ng Qur'an. Hinggil sa 
mga nananalangin sa iba bukod sa Allah o gumagamit ng Bibliya upang 
palayain ang ibang tao sa pagsapi ng mga demonyo, ito ay pawang 


H DAIN 
gt GP) 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam U 


Natutuhan ko rito ang magdasal ng dalawang beses isang 
araw sa isang maliit na altar na ginawa ng aking ama nang 
buong ingat at katapatan. Sa isa sa mga pagtitipong dinaluhan 
ko, ang lider ng sesyon ay naghanda ng isang agimat para sa 
akin, na sinabi niyang ito ay proteksyon para sa akin, kaya't 
dala-dala ko iyon saan man ako magpunta. 

Samantala, patuloy ko pa ring iniisip ang tungkol sa 
pagkapako ni Hesus. Noon, ang aking ama ay may isang 
aklat na madalas niyang basahin. Ang pamagat nito ay “Ang 
buhay ni Hesus na siya mismo ang nagsabi.” Minsan, sinabi 
niya sa akin na ayon sa aklat na ito, si Hesus ay naglakbay sa 
mga pook na malayo sa Jerusalem, na nagbigay sa akin ng 
kaunting pag-asa tungkol sa aking paghahanap ng kasagutan 
sa aking katanungan hinggil sa kanyang pagkapako. 
Pagkatapos ko sa mataas na paaralan, nabigyan ako ng 
libreng pag-aaral ng pagka-inhinyero sa Estados Unidos, na 
maligaya kong tinanggap. Subali't bago ako makapag-lakbay 
noong 1977, nagkaroon ako ng masamang karanasang 


nakaapekto sa aking paniniwala sa Kristiya-nismo. Nakakita 


aka ng @alayadg Kristiyanong AAlcalang sa isang lalaking 


1o Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


hinalughog nila ang kanyang pitaka at ninakaw ang ilang 
bahagi ng kanyang salapi.” 


Subalit batid natin na ang mga taong ganito ay hindi 
kumakatawan sa mga Kristyano na nakarapatdapat na 
pakatiwalaan dahil sa sila ay mga mapagkatiwalaan. ” 

Sa kabila ng katotohanang ang mga indibiduwal na 
kaganapang iyon, sa anumang kaparaanan, ay hindi 
maituturing bilang palatandaan o pagsasaad ng pagiging tama 
o di-tama ng isang relihiyon, ang pangyayaring ito'y lubhang 
nakaapekto sa akin. Marahil sa ibang tao'y walang gaanong 
katuturan ang pangyayaring ito, subali't nasaksihan ko ang aking 
kapatid na lalaki na matinding pinarusahan ng aking ama dahil 
sa pag-uwi niya ng hala-gang 25 sentimo at hindi makapagbigay 
ng kasiya-siyang paliwanag kung saan niya ito nakuha. 


? May ilang talata sa Bibliyang malinaw na nagbabawal ng pagnanakaw at iba 
pang masasamang gawain, katulad ng nasa Sampung Utos: “Binigkas ng Diyos 
ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, Ako ang PANGINOON mong 
Diyos...Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag 
kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis 
ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa 
ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran, o paglingkuran man sila, sapagkat 
akong PANGINOON mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin...Huwag mong 
babanggitin ang pangalan ng PANGINOON mong Diyos sa walang 
kabuluhan...Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina...Huwag kang 
papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag 
kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag mong 
iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong 
kapwa...o anumang bagay ng iyong kapwa.” (Ang Bagong ang Bibliya, Exodo 20:1-17). 
Ang mga talatang ito ay itinuturing na isang bahagi ng Bibliya na sinang-ayunan ng 
Qur'an, kaya nga lamang ang kanilang epekto sa buhay ng mga tao ay halos napawi 
na dahil sa paglitaw ng ibang mga talata sa Bibliyang nagpapahintulot ng kanilang 
paglabag. Samakatuwid, mula sa Kanyang Awa, inihayag ng Allah ang Qur'an 
bilang isang pamantayan sa mga nangunang Kasulatan. 

3 Itinangi ng Allah na Kanyang ipinahayag sa Al-Qur'an ang mabuting uri ng mga 
Nagtatangan ng Kasulatan (Hudyo 4 Kristyano) na mapagkatiwalaan ng Salapi at 


iyo ng walang pandaraya...” 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam n 


II. Ang Karanasan ko sa Estados Unidos ng Amerika 

Noong 1977, dumating ako sa Estados Unidos upang simulan 
ang pag-aaral sa isa sa mga unibersidad doon. Una, kinailangan 
kong pumasok sa isang paaralan upang matuto ng wikang 
Ingles, at nakatagpo ako roon ng maraming taong may iba't 
ibang paniniwala mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa 
Seattle, Washington, sa paaralan ng wikang Ingles, nagkaroon 
ako ng kasama sa kuwarto mula sa Saudi Arabia na kumukuha 
ng kanyang master's degree, at ang pangalan niya ay Fouad. 
Isang araw, tinanong niya ako kung maaari siyang magdasal sa 
kuwarto. Sinabi ko sa kanyang wala akong problema roon. 
Namangha ako dahil iyon ang aking unang pagkakataong 
makakita ng isang Muslim na nagdarasal. Bago magdasal, siya 
ay naglinis o naghugas (ablution). Sa maliit na lababo sa aming 
silid, hinugasan niya ang kanyang mga kamay, nagmumog, at 
hinugasan ang kanyang mukha at mga braso”. Iyon ang unang 


4Ang Islam ay nagtalaga ng malaking kahalagahan hinggil sa paksang 
kalinisan. Halimbawa, kalinisan ng damit, katawan at pook, bukod sa pag- 
uutos sa pagsagawa ng paghuhugas para magkabisa o matanggap ang 
isasagawang Salaah (itinakdang limang beses na pagdarasal sa Islam). 
Ang ablusyon o paghuhugas ay ipinapayo rin bago bumigkas ng Qur'an at 
bago matulog. Ang ghus! o pagpapaligo ng buong katawan ay isang 
obligasyon matapos makipagtalik bago dumalo sa bawat oras ng dasal sa 
kongregasyon at kapuri-puri tuwing Jum'ah o Biyernes. Ang iba pang 
gawain, katulad ng pagmumog, pagsipilyo ng ngipin (o paggamit ng 
siwak), pag-ahit ng buhok sa kili-kili at sa pribadong bahagi ng katawan, 
pagpantay ng bigote, paggamit ng pabango, paglilinis ng tirahan, pag-alis 
ng mga nakasasakit na bagay sa daanan, pag-iwas na makarumi sa mga 
pampubliko at pribadong pook na tulad ng inuman ng tubig o mga daanan 
o kalye, pagpapanatiling malinis ng mga tahanan o tinitigilan, at 
nagbabawal sa pagkain ng mga maruruming bagay o mga hayop na 
kumakain ng mga maruruming bagay, ay mga gawaing ipinapayo at 
ipinag-uutos ng Islam. Ang mga gawaing ito ay nakapagpapalapit sa Allah 
at nakapagbibigay-gantimpala para sa gumagawa nito. Walgang-ib 

relihiyon ang maikukumpara nang malapit sa Islam W/ ali 

Z 


katawan at kaluluwa ang pag-uusapan. 


i ] Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


pagkakataong nakakita ako ng isang naghugas ng kanyang 
mga paa sa isang lababong laan para sa mga kamay. 
Pagkaraa'y pinagmasdan ko ang kanyang mga kilos sa 
kanyang pagdarasal. Siya ay tumindig, yumuko, lumuhod at 
nagpatirapa. Sa pagka-kataong iyon ay naalaala kong 
nagdarasal kami sa simbahan sa pamamagitan lamang ng 
pagluhod, at ang ginawa ni Fouad ay kakaiba. Pagkaraan ng 
maikling panahon lumipat siya sa ibang lugar, at sa 
maraming buwan na lumipas ay hindi na ako nakakita ng isa 
pang Muslim na nagdarasal. 

Tuwing pahingang-oras ng klase sa paaralan sa Ingles, ang 
mga dayuhang mag-aaral mula sa iba't ibang bansa ay 
nagkikita-kita at nagtatalakayan ng maraming paksa. 
Tandang-tanda ko pa, minsan habang pinag-uusapan namin 
ang pinagmulan ng mga relihiyon at pagdarasal, sinabi ko sa 
kanila: “Nagdarasal kayo sa paraang ginagawa ninyo dahil 
ganyan ang ginawa ng inyong mga ninuno.” At nagpatuloy 
akong nagsabi sa kanila: “Ang inyong mga ninuno ay 
kinaugaliang sumamba sa araw, sa buwan at sa mga bituin, 
at mula noon, ang kaugaliang iyon ay nahatid sa lahat ng 
mga henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula pa 
nga akong magduda sa pinagmulan ng paniniwala sa Diyos. 
Subali't dahil sa taglay kong malalim na ugat ng Kristiyano, 
hindi ako naging ateista.” 


Isang araw, dumalaw ako sa isang Masjid at nagmasid sa 
maraming taong nagdarasal nang katulad ng unang nakita ko 
kay Fouad. B Pagkatapos ng pagdarasal, nanatili silang 
nakaupo sa napakalamig na sahig upang makinig ng isang 


“x 


7/@22Ne 
090966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam n3 


Iraq, at nagbigay siya ng panayam sa Ingles tungkol sa 
“Paninirang-puri.” Natatandaan ko ang tinig niya ay mataas 
at madamdamin. Habang nagsasalita siya, tumitingin siya sa 
paligid ng kalipunan na tila nagpaparamdam na may isang 
nagsalita nang masama laban sa iba, nguni't hindi siya 
tumukoy ng tiyak na pangalan ninuman. Sa palagay ko”y ang 
layunin niya ay magparamdam ng pagkakasala roon sa mga 
nasasangkot sa paninirang-puri. 


Nang araw ding iyon, may nagpadala sa akin ng sobreng may 
lamang mga babasahing naghahambing ng Islam at 
Kristiyanismo. Matagal bago ko nabasa ang mga iyon dahil 
sa naging abala ako sa pagsisimula bilang unang taong mag- 
aaral sa Oklahoma State University. Sa pama-magitan ng 
mga babasahing ito na tumatalakay hinggil sa paksang 
paghahambing ay natutuhan kong ang Islam at ang mensahe 
ni Hesus ay kapwa mga rebelasyon mula sa Diyos. Sinabi ni 
Hesus na ang mensaheng hatid niya ay hindi kanya kundi sa 
Diyos: “...sapagkat hindi ako nagsalita nang ganang akin 
bagkus ang Ama na nagsugo sa akin, na Siya mismo ang 
nagbigay sa akin ng pag-uutos kung ano ang dapat kong 
sabihin, at kung ano ang dapat kong bigkasin.” (Juan 12:49), 
Gayundin naman, ang rebelasyong inihatid ni Propeta 
Muhammad(##) sa sangkatauhan, ay ipinadala ng Diyos sa 
pamamagitan ni Anghel Gabriel: “4t katotohanan, ito (ang 
Qur' in) ay isang kapahayagan mula sa Panginoon ng 
“Alamin (lahat ng nilikha), na ipinanaog sa pamamagitan ng 
Mapagkakatiwalaang Espiritu (Anghel Gabriel) sa iyong 
puso (O Muhammad) upang mabilang ka 5t 

tagapagbabala.” (Qur'an 26:192-194). 


#NE 


000966552200985 


14 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Samakatuwid, ang pagkatotoo ng bawa't relihiyon at ang 
patunay na makadiyos ang pinagmulan nito ay nababatay sa 
pinakapangunahing saligan ng pagiging walang kamalian 
nito at ang pananatili nito sa orihinal na rebelasyon mula sa 
Diyos na nakarating sa sangkatauhan sa orihinal nitong wika. 


Ang antas ng paglihis o kawalang katiyakan ay nababatay sa 
antas ng katumpakan na kung saan ang bawa't salitang 
ipinahayag sa mga Propeta ay naihatid sa ibang tao. Kung 
ang mga salitang ito ay hindi naihatid nang wasto at sa halip 
ay nagdanas ng pagbabago, malamang na ang buod ng 
orihinal na mensahe ay mawawala na magpakailanman. 
Bunga nito, upang makagawa ng makatwiran at walang 
kinikilingang paghahambing ng Kristiyanismo at Islam, 
kinakailangang matiyak ang saklaw ng pagiging ligtas ng 
mga orihinal na Ebanghelyo at ng Qur'an sa mga pagbabago, 
pagdaragdag o pagbabawas. Kaya't ang mga pahinang 
sumusunod ay isang maikling paghahambing sa pagitan ng 
Kristiyanismo at Islam, ang dalawang 
pinakamaimpluwensiyang relihiyon sa mundo na may 
pinakamataas na bilang ng mga tagasunod mula sa lahat ng 
mga lahi at mga bansa, at ang dalawang pinakamalapit na 
magkaugnay na pananampalataya. At aking itutuloy ang 
usapan pagkatapos nito tungkol sa mga bagay mula sa aking 
sariling karanasan. Inaasahan ko, sa kapahintulutan ng Allah, 
ang babasahing ito ay matulungan ang naghahanap ng 


katotohanan sa kanyang pananaliksik sa tunay na rekhiyon. ba 
HG 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam n5 


TIL. Ang mga Ebanghelyo 

Matatagpuan ang apat na tanyag na Ebanghelyo nina Mateo, 
Marcos, Lucas at Juan sa bahaging Bagong Testa-mento ng 
Bibliya. Naisulat ang mga ito sa pagitan ng 70 at 115 ng 
Christian Era (Panahon ng Kristiyanismo), ilang dekada 
matapos lumisan si Hesus, at ipinapalagay na nababatay sa 
mga kasulatang nawala na noon pa man. Ang Ebanghelyo 
ayon kay Marcos ang unang nasulat sa wikang Griyego sa 
Roma, di-kukulangin sa 40 taon matapos lumisan ni Hesus. 
Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas ay sinulat sa Griyego nang 
malapit sa taong 80 CE. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo 
naman ay sinulat sa Griyego nang malapit sa taong 90 CE. 
Ang tatlong Ebanghelyong ito ay tinatawag na Sinoptiko 
sapagka't ipinapalagay na pawang galing ang mga ito sa 
parehong nangawalang mga kasulatan. Ang Ebanghelyo 
ayon kay Juan”, sa kabilang dako, ay lubhang kakaiba sa mga 
Ebanghelyong Sinoptiko. Sa Ebanghelyong ito nakapahayag 
ang pagkadiyos at naunang paglitaw ni Hesus, bagama't 
hindi kailanman pinatibayan ito ni Hesus sa mga pahayag na 
itinangi sa kanyang sarili. Ang ebanghelyong ito ay sinulat sa 
pagitan ng 110 at 115 CE. 

Ang mga Ebanghelyo ay kinatha makaraang maghati-hati sa 
maraming sekta ang mga unang tagasunod ni Hesus. 
Mapapatotohanang isinulat ang mga ito upang ipakita ang 
pagkaunawa ng mga praktikal na pangangailangan ng 
pamayanan. Bagama't ginamit ang mga kinaugaliang 


3Ang Juan na tinutukoy dito ay hindi isa sa mga disipulo ni Hesus. Ayon sa 
Encyclopedia Britannica, na pinagsamang sulatin ng 500 mga iskolar (o 
pantas) na Kristiyano, “ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay katiyakan 
walang alinlangang isang inimbento (panghuhuwad o pabri sgIR bs, 


NG Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


(tradisyonal na) pinagkunan upang isulat ang mga ito, ang 
mga manunulat ay hindi gumawa ng masusing pag-iingat na 
mapanatili ang orihinal na nilalaman upang maging ligtas ito 
sa mga pagdaragdag, pagtanggal at iba pang anyo ng 
katiwalian, sa dahilang ang nilalaman ay sinadyang sundin 
ang personal na kapakanan. Ang bagay na ito ay pinatunayan 
ng mga awtoridad na Kristiyano” pagkaraang ipahayag ito ng 
Qur'an sa mahigit na 14 na siglo na ang nakalilipas. 
Mahalagang banggitin na ang mga Ebanghelyong ito ay hindi 
lamang ang tanging mga dokumentong isinulat kasunod ng 
paglisan ni Hesus. Marami pang iba, katulad ng mga 
Ebanghelyo nina Jacob, Pedro, Tomas, Felipe at Barnabas. 
Kung halimbawang isasaalang-alang natin ang “Ebanghelyo 
Ayon sa mga Hebreo,” ito ay isang dokumentong isinulat sa 
salitang Aramaik, ang mismong wikang ginamit ni Hesus. 
Ginamit ito ng mga Nazareno, na pinabulaanan ang 
pagkadiyos ni Hesus at itinuring siyang hindi hihigit pa sa 
pagiging isang dakilang Propeta. 

Noong ikaapat na dantaon ng Christian Era, ang mga 
Ebanghelyo ayon kina Marcos, Mateo, Lucas at Juan ay 


6Ayon sa Encyclopedia Britannica, “Mahahalagang sinadyang pagbabago, 
gaya ng pagsingit at pagdagdag ng buong mga saknong o parapo 
(paragraph), ang naganap ...” - Vol. 2, p. 519-521. Sa panimula ng 
Catholic Bible (pahina 13), sinasabing ang mga tagakopya ay malinaw na 
nagsingit sa loob ng mga dantaon ng mga bagay na hindi bahagi ng mga 
Kasulatan, at bunga niyan, ang tekstong nasa atin ngayon ay dumating sa 
atin nang puno o sagad sa lahat ng uri ng kamalian (korapsyon), na 
makikita sa lahat ng mga kopya. Gayundin, sa Preface to the King James 
Version, na ginawa ng 32 mga iskolar na Kristiyano at pinanindigan ng 50 
mga grupong kasangguni (consultative), mababasa natin: “... 
James Version has grave defects...that these defects are sq 
serious...” (The Bible, Revised Standard Version, Preface/Z1i 


00966552200985 


E. g 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam N 


isinama sa kabuuan ng pangunahing teksto ng Bibliya, at 
ipinasiya ng Simbahan na ang mga nalalabi pang dokumento 
bukod sa mga ito ay eretiko (labag sa Sim-bahan). Bagama't 
naipahayag na ang mga ito (mga Ebanghelyo ayon kina Marcos, 
Mateo, Lucas at Juan) ay mga “Salita ng Diyos,” nagpatuloy pa 
rin ang mga pagbabago sa mga Ebanghelyong ito. At sa 
paglipas ng mga taon, ang nasabing mga Ebanghelyo ay 
nagsilitaw na may mga nilalamang kakaiba sa mga naunang 
ipinalabas sa mga ito, na siyang walang alinlangang katibayan 
ng uri ng pagsirang ginawa sa mga aklat na ito. 

Ang mga sumusunod ay kabilang sa maraming dahilan na 
dapat isaalang-alang kapag sinusuri ang katumpakan ng Apat 
na Ebanghelyong Kanoniko (ayon sa batas ng Simbahan) at 
kung gaano katotoo ang mga nilalaman ng mga mensaheng 
kalakip ng mga ito : 

1. Hindi na umiiral sa ngayon” ang orihinal na Ebanghelyo 
ayon sa pagkapahayag kay Hesukristo at ito ay binanggit sa 
Qur'an,“at maging sa mga napapanahong mga Ebang-helyo. 
2. Nangawala na ang mga unang talaan tungkol sa mga 
kasabihan ni Hesus na ginawa sa maikling panahon 
pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit. 


7 “Katotohanang sinasabi ko sa inyo,kaninumang ipangaral ang 


ebanghelyo sa buong sanlibutan, gayundin dapat ipahayag ang ginawa 
niya(ang babae)bilang pag-alaala sa kanya”(Marcos14/9 at Mateo 
26/13).At sinumang magnais na matutuhan ang mga orihinal na konsepto 
ng mga katuruan ni Hesus ay nararapat na basahin ang Qur'an. 

8Sinabi ng Diyos hinggil kay Hesus, batay sa pagkakasalin ng kahulugan: 
#...at ipinahayag Namin sa kanya ang “Injeel” (Ebanghelyo)... Dang 


is Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


3. Ang mga Ebanghelyo ay isinulat sa pagitan ng 70 at 115 
ng Christian Era, ilang dekada matapos lumisan si Hesus, at 
nakabatay sa mga nangawalang kasulatan. Bunga nito, 
nagkaroon ng maluwag na manipulasyon (o pagbabago) ng 
nilalaman. 

4. Walang sinuman sa mga may-akda ng mga Ebanghelyo 
ang nakakita kay Hesus o narinig siyang nagsalita. Kaya't 
hindi sila mga saksi. 

5. Ang mga Ebanghelyo ay isinulat sa wikang Griyego, 
samantalang si Hesus ay nagsalita ng Aramaik. 

6. Ang kasalukuyang mga Ebanghelyo at karamihan ng mga 
Fpistola (Sulat) ay hindi itinangi at pinatotohanan hanggang 
sa pagsapit ng ikaapat na dantaon ng Christian Era, nang 
ipatupad noong 325 CE ang isang kapasiyahan (resolusyon) 
ng nakararami sa Konseho ng Nicea. Bago ang panahong ito, 
ang mga Ebanghelyo ay hindi nagkaroon ng anumang 
kapangyarihang kanoniko (batas ng Simbahan), at binago ng 
mga manunulat ng iba't ibang sekta upang tumugon sa 
kanilang mga sariling kapakanan at hangarin. Hanggang sa 
kasalukuyang panahon, ang kaugaliang panghihimasok (o 
pakikialam) sa nilalaman nito ay laganap pa rin. 

7. Ang higit na nakararaming bahagi ng Bagong Tipan ay 
binubuo ng mga isinulat ni Pablo at ng kanyang mga 
estudyante. Sa simula si Pablo, na hindi kailanman nakita o 
narinig si Hesus na magsalita, ay kabilang sa mga lantad na 
kaaway sa ministeryo ni Hesus. Pinatay niya ang maraming 
tagasunod ng Mesiyas at ipinakulong ang iba (Mga Gawa 
8:3, 9:1-2).Pagkatapos, kanyang pinilit silang manumpa ng 
kasinungalingan laban kay Hesus (Mga Gawa 26:11). 
Subali't nang si Saul (pagkaraa”'y tinawag na Paul o Pablo) 
na ipinalagay na nagbagong-loob, “tinangka niyang ibilang 
ang sarili sa mga disipulo, subali't lahat sila ay natakot sa 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 1, 


kinuha siya ni Barnabas at dinala siya sa mga apostol. W 
(Mga Gawa 9:26-27). Naganap ang pangyayaring ito 
matapos ipahayag ni Saul na si Hesus ay nagpakita sa kanya 
at kinausap siya nang siya'y patungo sa Damascus. 
Nagbigay-saksi siya sa kanyang sarili? nang hindi man 
lamang nagbigay ng katibayang magpapatotoo sa kanyang 
pag- -angkin (Mga Gawa 9:3-8). Nakapag-tatakang bigla 
siyang naging punong tagapagsalita sa ngalan ni Hesus sa 
pag-aangking hinirang siya ni Hesus na magpahayag sa 
mundo (Mga Gawa 9:3-6).!? 

Inakusahan din ni Saul (na pagkaraa'y tinawag siyang Pablo) 
yaong mga “di-naniwalang siya ay isang disipulo” ng 
kamalian hinggil sa pananampalataya (I Timoteo 6:20-21). 
Inilarawan niya si Barnabas, na naging mabuti sa kanya, na 
“, ..natangay ng kanilang pagkukunwari.”(Mga Taga-Galacia 2:13). 


?Walang saksing nakakita upang panindigan ang pag-aangkin ni Pablo 
maliban sa kanyang sarili. Ang ganitong pagsaksi sa sarili ay 
tinatanggihan ayon sa Bibliya mismo, “Kung ako'y nagpatotoo para sa 
aking sarili, ang patotoo ko ay hindi totoo.” (Juan 5:31). Dagdag pa rito 
ay ang katotohanang maraming ibang salungatan sa salaysay. Halimbawa, 
sa Mga Gawa 9:7, “Ang mga taong naglalakbay na kasama niya ay hindi 
makapagsalita, sapagkat naririnig nila ang tinig ngunit walang nakikitang 
sinuman.” samantalang sa Mga Gawa 22:9, nababasa nating, “...ngunit 
hindi nila narinig ang kanyang tinig na nakipag-usap sa akin.” Sa pag- 
aangking ito, nakamtan ni Pablo ang hindi niya nakamtan nang sapilitan. 

10Ayon sa I Juan 4:1, “Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang 
bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa 
Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa 
sanlibutan.” Si Pablo mismo ay inamin ang pagsisinungaling sa kanyang 
pangangaral, “Subalit kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay 
sumagana ang katotohanan ng la sa ikaluluwalhati niya, bakit 


20 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Binigyan pa man din ni Pablo ng karapatan ang kanyang 
sarili upang magpalaganap ng mga aral na sumasalungat sa 
mga itinuro ni Hesukristo at labag sa “batas” na ipinarito ni 
Hesus upang “tuparin”! (Mga Gawa 21:20 at Mga 
Romano7:6). Samakatwid, ating BB matatagpuan: “Nais ni 
Pablo na pumunta sa mga tao ngunit hindi siya pinayagan ng 
mga alagad.” (Mga Gawa 19:30). Inihayag niya rin: “Ito'y 
nalalaman mo na humiwalay sa akin ang lahat ng nasa Asia, 
(kabilang sa kanila sina Figello at Hermogenes.” Timoteo 1:15), 
at “...walang sinumang kumampi sa akin, bagkus pinaba- 
yaan ako ng lahat...” (11 Timoteo 4:16). 


“Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang 
mga propeta, pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang 
mga ito. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala 
ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa 
kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay.” (Mateo 5:17- 
18). Sinikap ni Pablong tipunin sa paligid niya ang pinakamaraming 
apostol hangga't maaari kahit na ang paraan upang gawin iyon ay 
salungatin ang mga turo ni Kristo o ang kanyang mga pamamaraan ng 
pagpapalaganap. Sa I Mga Taga-Corinto 9:19-23, inaamin ni Pablo ang 
mga kahindik-hindik na gawaing pandaraya, pagsisinungaling at 
panlilinlang upang makamtan ang kanyang mga layunin. Kanyang sinabi: 
“19. Sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin 
ako sa lahat, upang higit na marami ang aking mahikayat. 20. Sa mga 
Judio, ako ay naging gaya ng isang Judio, upang mahikayat ko ang mga 
Judio. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng isang nasa 
ilalin ng kautusan, bagaman ako ay wala sa ilalim ng kautusan upang 
aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng katutusan. 21. Sa mga nasa labas 
ng kautusan, ako ay naging tulad sa walang kautusan, bagama't hindi ako 
malaya mula sa kautusan sa Diyos kundi nasa ilalim ng kautusan ni 
Cristo, upang mahikayat ko ang mga nasa labas ng kautusan. 22. Sa 
mahihina, ako ay naging mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa 
lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat 
ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. 23. Ginawa ko ang lahat ng 
mga bagay dahil sa ebanghelyo, upang ako'y magkaroon ng bahagi sa 
mga pagpapapala nito.” (1 Mga Taga-Corinto 9:19-23). 


| id 


009666552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam ai 


8. Ang pinakamatandang mga manuskrito ng Bibliya na 
maaaring panghawakan ay ang mga Codexes Vaticanus, 
Sinaiticus at Alexandrinus, na ang lahat ay petsang nasa 
pagitan ng ikaapat at ikalimang dantaon ng Christian Era. 
Ang lawak ng pagbabagong nangyari sa mga Ebanghelyo 
nang mas maaga pa sa mga petsang ito ay mahirap malaman, 
kung isasaalang-alang na ang wika ng mga Ebanghelyo ay 
Griyego samantalang si Hesus ay nagsalita ng Aramaik. 

9. Maraming kamalian sa maraming bahagi ng mga kasulatan 
sa pagitan ng ikaapat at ikalimang mga siglo.!” 

10. Ang mga Ebanghelyo, tinitingnan bilang isang kabuuan, 
kabilang ang mga Epistola (Sulat), ay nagtataglay ng 
maraming kamalian at salungatan.” Mayroon ding malaking 
alinlangan ang mga pantas ng Bibliya sa kung sino talaga ang 
mga may-akda ng mga Ebanghelyo. 

Binabanggit dito ang mga katotohanang ito bilang katibayan 
na ang Ebanghelyo ni Hesus sa pagkakapahayag ng Allah ay 
hindi nakarating sa atin sa orihinal nitong anyo. Sa ganitong 
kadahilanan, mapagtitibay na ang apat na Ebanghelyong 
kabilang sa nilalaman ng kasalukuyang Bibliya at ang 
kasama nitong mga Epistola (Sulat) ay hindi maituturing na 


PMoay ilang iskolar ng Bibliyang tumutukoy sa pagkakaroon ng libu-libong 
kasulatang nagmula sa mga Ebanghelyo, subali't ano ang tunay na 
kahalagahan ng mga kasulatang ito kung sa mga libu-libong ito'y hindi 
tayo makatagpo ng dalawang magkatulad? Ayon sa International 
Translation of the New Testament ... “Lahat ng mga bersiyon (versions) ng 
New Testament na umabot sa atin ay hindi magkatulad.” 

3Ang maraming kamaliang taglay ng Bibliya ay nagbunsod kay Robert Kehl 
Zeller na sabihin sa kanyang “The Authenticity of the Holy Bible” na walang 
ibang aklat ang dumanas ng kasindaming mga pagbabago, kamalian at 
pagkasira na katulad ng Banal na Bibliya. Ito ay may malinaw na kaibhan sa 
pahayag nina William Muir's at Laura Vaglieri's hinggi sa 
(Tingnan ang Talababa o Footnote 15, pahina 24 at Talababa 


22 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


katulad o katumbas ng Ebanghelyong inihayag kay Hesus. 
Bilang patunay sa paninindigang ito, inihaharap ang mga 
sumusunod na impormasyon: 

Ang Bagong Tipan, na siyang batayan ng mga maka-bagong 
doktrina ng Kristiyanismo, ay nagtamo ng mga malawak na 
pagbabago at halos bawa't bagong edisyon ay di-katulad ng 
iba. Ang ilan sa mga pagbabagong ipina-tupad ay ang 
pinakapangunahing batayan na tumutukoy mismo sa 
pinakasaligan ng Kristiyanismo. Halimbawa, ang tanging 
dalawang sanggunian sa pag-akyat ni Hesus na natagpuan sa 
mga Ebanghelyo nina Marcos at Lucas ay tinanggal na 
ngayon sa Revised “Standard Version (RSV), 1952. 
Nagtataglay ang mga siping ito ng mga katibayang 
tumutukoy upang patunayan ang pag-akyat ni Hesus, katulad 
ng mga sumusunod: 

“Kaya't ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na siyay 
magsalita sa kanila ay iniakyat sa langit at lumuklok sa 
kanang kamay ng Diyos.” (Marcos 16:19), 

“At dumating ang kaganapang ito, habang kanyang 
binabasbasan sila, kanyang iniwan sila at dinala siya paitaas 
sa langit.” (Lucas 24:51) 

Ang naunang binanggit na talata mula sa Marcos 16:19 ay 
tinanggal na kasama ng ibang mga talatang nauna o sumunod 
dito. Ayon sa Lucas 24:51, ang mga salitang “dinala siya 
paitaas sa langit” ay tinanggal. 

Sa Mateo 16:27-28, nababasa natin: “Sapagkat darating ang 
Anak ng Tao na kasama ang kanyang mga anghel sa 
kaluwalhatian ng kanyang Ama, at kanyang gagantihan ang 
bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanang 
sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito, na hi 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 33 


ng Tao na dumarating sa kanyang kaharian.” Sa dahilang 
hindi kailanman natupad ang propesiyang ito, mapagtitibay 
na ito ay isang pagtatahi-tahing iniugnay kay Hesus - na isang 
tunay na Propeta na hindi magkakamali sa kanyang propesiya. 
Ang Ebanghelyo ni Mateo ay sumasalungat mismo sa sarili 
nito sa pahina ring yaon nang pag-usapan si Pedro. 
Samantalang sinasabi ni Hesus tungkol sa kanya, “Sumagot 
si Hesus at sinabi sa kanya, “Mapalad ka, Simon na anak ni 
Jonas! Sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito 
sa iyo...na ikaw ay si Pedro...Ibibigay ko sa iyo ang mga 
susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa 
ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay 
kakalagan sa langit.” (Mateo 16:17-19). Sinalungat ng 
Mateo 16:23 ay ang lahat ng ito sapagkat nasasaad dito: 
“Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, Layuan mo ako, 
Satanas! Ikaw ay isang pagpapasama ng loob sa akin, 
sapagkat hindi mo nilalasap ang mga bagay na nasa Diyos, 
kundi ang mga bagay na nasa tao.” 

Noong di-umano'y mga pangyayari ng pagpapako sa krus, 
sinasabi ng Mateo 27:44, “Sa gayunding paraan ay inalipusta 
siya ng mga tulisan na ipinako sa krus na kasama niya.” 
Dito ang dalawang magnanakaw ay binabanggit na 
magkasamang gumaganap. Subalit isinasaad sa Lucas 23:39-41, 
“Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na 
ipinako, na nagsasabi, “Hindi ba ikaw ang Cristo? Iligtas mo 
ang iyong sarili at kami!” Subalit sinaway siya ng isa, at sa 
kanya'y sinabi, “Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos, yamang 
ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan? Tayo ay 
nahatulan nang matuwid, sapagkat tinanggap natin ang 
nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. 
taong ito'y hindi gumawa ng anumang masa 


2 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


halimbawa, ang dalawang magnanakaw ay hindi 
magkasamang gumaganap, sa halip, sila ay magkasalungat sa 
isa't isa. Lubhang napakaraming iba pang mga 
pagsasalungatan upang itala dito. 

Ang mga pagbabago, pagpapalit at pagsasalungatan ay 
matatagpuan hindi lamang sa Bagong Tipan kundi maging sa 
Lumang Tipan.'” Halimbawa, sa II Mga Hari 8:26, sinasabi 
sa atin: “Si Ahazias ay dalawampu't dalawang taong gulang 
nang siya'y nagsimulang maghari...” Ito ay sumasalungat sa 
II Mga Cronica 22:2, na nagsasaad na “Si Ahazias ay 
apatnapu't dalawang taong gulang nang nagsimulang 
maghari sa Jerusalem...” Ang isa pang pagkakasalungatan ay 
natatagpuan sa Il Mga Hari 24:8: “Si Jehoiakin ay 
labingwalong taon nang siya'y nagsi-mulang maghari, at 
siya'y naghari sa Jerusalem sa loob ng tatlong buwan,” 
kapag inihambing sa Il Mga Taga-Cronica 36:9: “Si 
Jehoiakin ay walong taong gulang nang siya'y nagsimulang 
maghari, at siya'y naghari ng tatlong buwan at sampung 
araw sa Jerusalaem...” 


14Ang Vatican Ecumenical Council (1962-65) ay umamin sa pagkakaroon 
ng mga kamalian sa Lumang Tipan, “Ngayon ang mga aklat ng Lumang 
Tipan, ayon sa kalagayan ng sangkatauhan bago dumating ang panahon 
ng pagliligtas na itinatag ni Kristo, ay nagpapahayag sa lahat ng 
pagkakataon ng karunungan ng Diyos at ng tao at ang mga paraang ang 
Diyos, na makatarungan at mahabagin, ay nakikitungo sa mga tao. Ang 
mga aklat na ito, bagamat nagtataglay rin ng mga ilang di-ganap at 
pansamantalang bagay...” Sa Providentissimus Deus tungkol sa pag-aaral 
ng Banal na Kasulatan, na ipinalabas ni Papa Leo XIII noong ika-18 ng 
Nobyembre 1893, nakasaad na “Katotohanan, walang alinlangan, na ang 
mga eskribador (areehya) ay nakagawa ng mga Ki ali sa teksto 
ng Bibliya .. 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 35 


II Samuel 6:23: “At si Mical na anak ni Saul ay hindi 
nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan,” ay 
sumasalungat sa II Samuel 21:8, na nagsasaad ng: “Kinuha 
ng hari ang dalawang anak ni Rispa, na anak ni Aya, na 
kanyang ipinanganak kay Saul, sina Armoni at Mefiboset at 
ang limang anak ni Mical na anak na babae ni Saul na 
kanyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barzilai, na 
Meholatita.” Sa New Standard American Version of 1973, 
ang pangalang Mical, gaya ng binanggit sa Il Samuel 21:8, 
na lumilitaw kapwa sa King James Version at sa New World 
Translation of Jehovah's Witnesses, ay pinalitan ng Mirab 
upang itago ang pagkakasalungatan. Ang pagtalakay sa 
paksa hinggil sa pagmalas sa Diyos na isinasaad kapwa sa 
Luma at Bagong Tipan, sinasabi sa Juan 1:18, “Walang 
sinumang nakakita sa Diyos sa anumang 
oras...” Pinatitibayan din ito ng I Juan 4:12. Datapwa't ang 
Genesis 32/30 ay nagsasabi ng kakaibang istorya, “4f 
tinawag ni Jacob ang pangalan ng lugar na iyon na Peniel 
na sinasabi, Sapagkat nakita ko ang Diyos nang harapan, at 
naligtas ang aking buhay.” Sadyang kataka-takang 
pinatototohanan ito sa Exodo 33:11, “At nakipag-usap ang 
PANGINOON kay Moises nang harapan, katulad ng 
pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan...” At sa 
Exodo 24:9-11, sinasabi sa ating, “Nang magkagayo'y 
umakyat sina Moises, Aaron...at nakita rin nila ang Diyos, 
at sila'y kumain at uminom.” 

Nakikita rin natin sa Juan 3:13, “Wala pang umakyat sa 
langit, maliban sa kanya na bumabang galing sa langit, ang 
Anak ng Tao.” Muli, sumasalungat ito sa Genesis 5:24, na 
nagsasabing “Lumakad si Enoc na kasama ng Diyg5dthire 


2o Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos,” 
gayundin sa II Mga Hari 2:1, “At dumating ang kaganapang 
ito, nang iakyat ng Panginoon si Elias sa langit...” Kaya, 
tanging si Cristo lamang ba ang iniakyat sa langit o sina 
Enoch at Elias din? Karagdagan pa nito, maraming iba pang 
magkakasalungat na bersiyon ng Lumang Tipan (Hebreo, 
Griyego, Samarian at iba pa) na ang mga may-akda ay 
kadalasang hindi kilala ng mga awtoridad ng Bibliya. Ang 
ganitong katayuan ay “nauukol din sa karamihang mga may- 
akda at mga tagawasto ng mga aklat ng Bibliya na 
pinalalagay na mga kinatawan ng kanilang mamamayan at 
mga di-kilala rin,” ayon sa bersiyong Pranses. 

Ang paninindigan naman ng Islam tungkol sa Bibliya ay may 
kapasyahang pantay at walang pagkiling (bias). Malinaw na 
kinikilala ang Bibliya bilang isang aklat na nagtataglay ng 
ilang katotohanan, gayunpaman, ang ilang kasinungalingan 
ay nagbigay dungis at dumi sa kabuuan nito. Ang 
pamantayang Islamiko sa pagkilala ng katoto-hanan laban sa 
kasinungalingan ay ang Qur'an at mga aral ni Propeta 
Muhammad #). Sa payak na (simpleng) pahayag, anumang 
nilalaman ng Bibliya na naaayon sa Qur'an at Sunnah ay 
katanggap-tanggap at anumang hindi sumasang-ayon dito ay 
tinatanggihan. Ang ibang salaysay dito ay hindi dapat 
paniwalaan ni hindi dapat pabulaanan. Ang mga orihinal na 
kasulatang ipinahayag ng Allah sa Kanyang mga propeta, 
katulad sina Abraham, Moises, David, Hesus at iba pa, ang 
matatag na paniniwala sa mga yaon ay isa sa mga haligi ng 
Islam - na kapag itinanggi kahit isa man sa mga ito, ang 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam a 


IV. Ang Pagkatotoo ng Qur'an 

Ang huling Pahayag na ipinadala ng Diyos (Allah) sa 
sangkatauhan - ang Qur'an, ay nananatili sa kadalisayan nito 
na hindi narumihan, ligtas sa mga pagbabago ng tao nang 
higit sa 1400 taon. Ang huling mensaheng ito ng Allah ay 
ipinahayag kay Propeta Muhammad( #) sa loob ng halos 23 
taon. Ipinahayag ito nang baha-bahagi na may magkaiba- 
ibang haba. Sa sandaling makatanggap siya ng isang bahagi 
ng kapahayagan, binibigkas niya ito sa kanyang mga 
kasamahan, na nagsisulat nito at nagsisaulo nito. Bukod 
dito, itinuro ng Propeta(##) sa kanyang mga tagasulat kung 
saan dapat ilagay ang bawa't bahagi sa katawan (o kabuuan) 
ng teksto. Sa ganitong paraan, ang Qur'an sa ganap na 
kabuuan nito ay naisulat at naisaulo ng daan-daang tagasunod 
ni Propeta Muhammad ##) sa kanyang kapanahunan. Si Abu 
Bakr, ang unang Khalifah, ang nagtalaga kay Zaid bin Thabit 
sa tungkuling itala ang unang sipi ngQur'an sa iisang teksto 
pagkaraang BB3mamatay si Propeta. Muhammad #). 
Pagkatapos, bilang pagtalima sa mga utos ng pangatlong 
Khalifah na si Uthman Ibn Affan, naghanda si Zaid ng pitong 
sipi na ipinadala sa iba't ibang lunduyan (sentro) ng 
sambayanang Islam. 

Ang pananatili ng Qur'an sa orihinal na pagkapahayag nito sa 
wikang Arabik, ang pagkakaroon ng milyun-milyong Muslim 
na nakasaulo nito nang letra por letra (verbatim) mula sa iba't 


BAng “Allah” ay siya ring salitang ginagamit para sa Diyos ng mga 
Kristiyano at Hudyong nagsasalita ng Arabik. Ito ay isang natatanging 
salitang gramatiko, yayamang hindi ito maaaring gawing pangmaramihan o 
bigyan ng kasarian (na tulad halimbawa ng panlalaki o pambabae 
nararapat lamang, samakatuwid, na gamitin ito ayon sa 48am 
konsepto ng Diyos. MS 


makan 
ag O 
O 
t 
gg 


000966552200985 


3s Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


ibang panig ng mundo sa mga sunod-sunod na salinlahi, at 
ang ganap na pagkakatulad ng lahat ng mga kopya at 
manuskrito (orihinal na teksto)!” ay sumasaksi sa pagkatotoo 
ng Qur'an - ang huli at pangwakas na pahayag na ipinadala 
ng Allah bilang isang gabay sa sangkatauhan. 

Ang buong Qur'an ay ang literal na (letra por letra) Salita ng 
Diyos nang walang dagdag o bawas kahit kaunti man. Kapag 
sinasabi ng Diyos sa Qur'an, “Qul hu-wal-li-hu a-had.” 
[Salin-kahulugan: “Sabihin: “Siya ang Allah, (ang) Iisa.””|. 
Si Propeta Muhammad( ##) na siyang tagahatid ng mensahe 
ay hindi nag-iwan o nagdagdag kahit isang titik o salita mula 
sa banal na pahayag na ito. Kailangan niyang sabihin letra- 
por-letra ang iniutos sa kanya, “Qul hu-wal-li-hu a-had,” 
nang hindi inaalis ang pandiwang pautos (imperative verb) na 
“Qul (Sabihin mo).”!” 

Gayundin, ang mga Propetikong salaysay (tinatawag na 
Ahadith), na siyang pangalawang batayan ng batas Islamiko 
ay ipinahayag din ng Allah sa kahulugan nito ngunit hindi 
letra por letra. Itinala ang mga ito at pina-natiling nakabukod 
sa tinaguriang mga aklat ng Hadith. Sa kabilang dako, ang 
Bibliya ay hindi makapag-aangkin ng ganitong walang-bahid 
na pananatili sa dahilang ito'y naglalaman ng pinaghalong 
mga salitang sinabi raw ng Diyos, ang iba'y iniuukol sa mga 
Propeta, samantalang ang iba'y sinabi ng tao. 


16Sa kanyang aklat na sinulat: “The Life of Prophet Muhammad,” sinabi ni 
William Muir ang hinggil sa Qur'an: “Wala na marahil ibang aklat sa 
buong mundo ang nananatiling napakawagas ng nilalaman sa loob ng 12 
(ngayon ay 14) na dantaon.” 
"Isinasaad ni Dr. Laura Veccia Vaglieri sa kanyang aklat, Apologia dell 
Islamismo,” “Nguni't may isang patunay sa pagkabanal ng Qur'an: ito'y 
ang katotohanang napangalagaan ito sa loob ng mga panahon. 
pagkapahayag nito hanggang sa araw na ito. At mangkatii sitg, 
kapahintulutan ng Allah, hanggang nananatili ang sanlibugdn,9?- SAN 
x 


[/ id t 
00966552200985 


a 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam o 


Malinaw na mababatid ng sinumang bumabasa ng Qur'an na 
nakatuon ang aklat na ito sa kaisahan ng Diyos. Hindi nito 
inilalarawan ang buhay ng Propeta o ang kanyang 
kabayanihan katulad ng maaaring isipin ng nakararaming tao. 
Sinumang bumabasa ng Qur'an ay malinaw na maki-kitang 
ang layunin nito ay ipalaganap ang paniniwalang ang Diyos 
ay Bukod-Tanging Nag-iisa, luwalhatiin Siya, sundin ang 
Kanyang mga utos, at umiwas sa Kanyang ipinag-babawal. 
Ang Qur'an ay tumutukoy kay Muhammad( ##) bilang isang 
Sugo ng Diyos, katulad ng lahat ng ibang Sugong nauna sa 
kanya. Ang talata 3:144 ay nagsasaad: 

“Hindi hihigit sa isang Sugo si Muhammad at tunay na 
maraming Sugo ang nangamatay nang nauna sa kanya. 
Kung mamatay man siya o mapatay, babalik ba kayo sa 
inyong kinagisnan (di-pananampalataya)? At sinumang 
bumalik sa kanyang kinagisnan (di-pananampalataya), hindi 
niya kailanman madudulutan ng anumang pinsala ang Allah. 
At gagantimpalaan ng Allah ang “mga Shaaker 
(mapagpasalamat sa Allah)” 

Inilarawan din ang Propeta (##) na hindi siya makatutulong 
sa iba, pati sa kanyang sarili, nang walang pahintulot ang 
Allah. Sinasabi sa atin sa 7:188: “Sabihin mo (O 
Muhammad)!: Hindi ko taglay ang anumang kapang-yarihan 
tungkol sa mabuti o pinsalang maaaring dumating sa aking 
sarili maliban sa naisin ng Allah. Kung batid ko lamang ang 
Ghayb (hindi nakikita), kinuha ko na sana ang ukol sa aking 
sarili ang isang masaganang yaman at walang masamang 
dapat mangyari sa akin. Isa lamang akong tagapagbabala, 


#33 
sumasampalataya ". ING 


000966552200985 


so Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Sa katunayan, may mga talatang pinangaralan ang Propeta 
dahil sa isang kaganapan. May isang pangyayaring siya ay 
ginambala ng isang bulag na lalaki habang siya ay nag- 
aanyaya sa Islam sa isang grupong taga-Makkah na may 
sinasabi sa lipunan. Sumabat at nakiusap ang bulag sa 
Propeta na bigyan siya ng ilang kaalaman sa relihiyon. Sa 
kasabikan ng Propeta (##) na maghatid ng mensahe ng Islam 
sa mga taga-Makkah, nangunot-noo siya at wina-lang-bahala 
ang B bulag sapagka't batid BB niyang BB matibay na 
pananampalataya nito, at walang mangyayaring anuman kung 
maghintay siya hanggang matapos ang kanyang 
pakikipagpulong. Datapwa't ang Propeta (##) ay pinanga- 
ralan ng Allah sa Qur'an 80:1-11, na kung saan ipinahayag 
Niya: 

“Nangunot-noo (ang Propeta) at tumalikod. Sapagka't may 
lumapit sa kanyang isang bulag (si Abdullah Bin Umm- 
Maktum na sumabad sa Propeta habang nangangaral siya sa 
ilang pinuno ng mga Quraish). At paano mo nga ba 
malalaman na maaari siyang maging dalisay (mula sa 
kanyang mga kasalanan)? O maaari siyang tumanggap ng 
paalaala at maging kapakinabangan ito sa kanya? At siya 
(taga-Makkah) na nag-aakalang may kasapatan (malaya sa 
anumang pangangailangan), Siya pa ang pinag-ukulan mo 
nang higit na pansin. Ano ba sa iyo kung hindi siya magiging 
dalisay (mula sa di-paniniwala - ikaw ay isang Sugo lamang, 
ang iyong tungkulin ay maghatid ng Mensahe ng Allah)? 
Subali't hinggil sa kanya (ang bulag) na dumating sa iyo 
nang humahangos, at may takot (sa Allah at sa kanyang 
parusa), sa kanya'y nagpabaya ka at itinuon mo ang iyong 
pansin sa iba. Hindi, (huwag mong gawin ang ganito). 


Katotohanan, ito (ang Qur 'an) ay isang paalgi Cs pit. 

Ni KA 

1 Ng 
000966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam at 


Ang mambabasa ng Qur'an ay makakikita rin ng mga 
talatang nagbibigay babala sa Propeta sa mabibigat na salita 
at nagbabanta pa man din sa kanya ng kamatayan kung 
kumatha siya ng anumang pahayag sa Ngalan ng Allah. Ang 
mga talatang 69:44-47 ay nagsasaad: 

“At kung (sakaling) siya man (si Muhammad) ay maglubid 
ng kasinungalingan hinggil sa Amin. Katiyakang, siya ay 
Aming susunggaban sa kanyang kanang kamay (o nang 
buong lakas at kapangyarihan). At pagkaraa 'y tiyak Naming 
puputulin ang punong ugat ng kanyang buhay. At walang isa 
man sa inyo ang makapipigil sa amin (sa pagparusa) sa 
kanya.” 

Ang mga paganong Arabo sa panahon ng Propeta (##) ay 
nagbintang sa kanya ng panghuhuwad sa Qur'an. Sa puntong 
ito, nagpahayag ang Allah sa kanya ng maraming talatang 
humahamon sa mga Arabo na gumawa ng isang aklat na 
katulad ng Qur'an. Ang talata 17:88 ay nagsa-saad: 


“Sabihin: “Kung magsama man ang sangkatauhan at ang 
Jinn upang bumuo ng katulad nitong Qur'an, hindi sila 
makagagawa katulad nito, kahit na magtulungan sila sa isa't 
isa.”” 

At mababasa rin sa mga talata 52:33-34 ang ganito : 

“O sinasabi nila: “Siya (si Muhammad) ay hinuwad ito 
(Qur'an).” Hindi! Sila 'y di-mananampalataya! Magka-gayo 'y 
hayaan silang gumawa ng salaysay katulad nito (Qur'an), 
kung sila'y matapat.” 


3 ] Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Subali't nabigo silang gawin ito. Ang hamon ay binawa-san 
sa sampung kabanata katulad ng malinaw na ipina-hayag sa 
talata 11:13, na nagsasaad : 

“O sinasabi ba nila: “Hinuwad niya ito (Qur'dn)." Sabihin: 
“Magdala magkagayon ng sampung hinuwad na Siirah 
(kabanata) na katulad nito (Qur'dn), at tawagin kahit 
sinuman ang inyong nais maliban sa Allah, kung nagsasabi 
nga kayo ng totoo!”” 

Nguni't nabigo pa rin silang gawin ito. Sa bandang huli'y 
binawasan pa ito sa iisang kabanata. Ipinababatid sa atin ng 
talata 2:23-24: 

“At kung kayo (mga paganong Arabo, Hudyo at Kristiyano) 
ay nag-aalinlangan tungkol sa Aming ipinahayag (ang 
Qur'an) sa Aming alipin (na si Muhammad), kung gayo'y 
gumawa kayo ng isang Surah (kabanata) na katulad nito at 
tawagin ninyo ang inyong mga saksi maliban sa Allah kung 
kayo ay nagsasabi ng totoo. Subali't kung hindi ninyo ito 
magagawa at kailanma'y hindi ninyo ito magagawa, inyong 
katakutan ang Apoy (Impiyerno) na ang panggatong nito ay 
mga tao at mga bato, na siyang inihanda sa mga hindi 
sumasampalataya.” 

Ang talata 10:38 ay nagsasabi: “O sinasabi ba nila: “Siya 
(Muhammad) ay hinuwad lamang niya ito (Ang Qur'an)?" 
Sabihin: “Magkagayo 'y magdala ng isang Surah (kabanata) 
na katulad nito at tawagin ninyo kung sinuman ang inyong 
kayang tawagin bukod sa Allah, kung kayo ay nagsasabi ng 
totoo!”” 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 33 


Nabigo pa rin silang gawin ito. Pinatotohanan lamang nito na 
ang mga kaaway ng Islam, bagama't mga batikang 
mananalumpati, mga mahuhusay magsalita at napakahusay sa 
Arabik, ay nabigong kumatha ng isa man lamang kabanatang 
katulad ng nasa Qur'an. Kung sakaling nagkaroon lamang 
sila ng kakayahan na tapatan ang paghamon na ito, hindi na 
sana nasayang ang marami nilang oras na ginugol at pagod sa 
pagtatangkang wakasan ang Islam nang sapilitan. Di-tulad ng 
Bibliya, ang Qur'an ay malaya sa lahat ng uri ng kamalian, 
pagkakaiba-iba, pagsasalungatan o paglaban sa katwiran at agham. 
Mababasa natin sa Qur'an, talata 4:82: Magkagayon ba'y 
hindi nila binibigyan ng masusing pagsaalang-alang ang 
Qur'an? Kung ito'y nagmula sa iba bukod sa Allah, 
katiyakang natagpuan na nila rito ang napakaraming 
pagkakasalungatan. 

Ang Qur'an, na ipinahayag 14 na dantaon na ang naka- 
lilipas, ay nagsasaad ng mga katotohanang kamakailan 
lamang natuklasan o napatunayan ng mga siyentipiko sa 
tulong ng mga moderno o makabagong kasangkapan at 
mauunlad na siyentipikong pananaliksik. Halimbawa, ang 
Allah ay malinaw na nagpahayag ng mga yugtu-yugto ng 
pagbuo o paglaki ng punla o bilig (embryo) ng tao sa 
sinapupunan: 

“At katotohanan, nilikha Namin ang tao (Adam) mula sa 
isang luwad (alabok at tubig). Pagkaraan nito'y ginawa 
Namin siya (mga lahi ni Adam) bilang isang Nutfah 
(magkahalong semilya ng lalake at babae) sa isang ligtas na 
lagakan (sinapupunan ng ina). Pagkaraa'y ginawa Namin 
ang Nutfah sa isang namumuong dugo, pagkaraa 'Y ginawa 


34 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Namin ang namumuong dugo sa isang pirasong laman, at 
ginawa Namin mula sa isang pirasong laman ang mga buto, 
pagkaraa'y binihisan Namin ang mga buto ng laman, at 
pagkatapos pinangyari Naming iluwal ito bilang ibang 
nilikha. Kaya, kaluwalhatian sa Allah, ang Mahusay sa 
Paglikha.” (Q 23:12-14) 

Ang Qur'an ay tumutukoy din sa paglikha ng sanlibutan. 
Ang talata 21:30 ay nagsasaad: “Hindi ba batid ng mga di- 
sumasampalataya na magkasamang magkadugtong ang mga 
kalangitan at ang mundo bilang isang magkaisang bahagi, 
pagkaraa'y pinaghiwalay Namin ang mga ito? At ginawa 
Namin ang lahat ng nabubuhay na bagay mula sa tubig. 
Sumakatwid ba'y hindi sila maniniwala?” 

Ang paksa ng talatang ito ay siyang paksa ng Nobel Prize ng 
1973. Ang makabagong agham ay nagpatunay ding 8046 ng 
cytoplasm ng buhay na selula ay tubig. Para makarating ang 
gayong ganap na kaalaman sa Sugo ng Allah na si Propeta 
Muhammad (##), isang taong hindi nakapag-aral na hindi 
marunong bumasa't sumulat,” sa mahigit na 14 na dantaon 
ang nakalilipas, ito ay isang malinaw na patibay na ang 
Qur'an ay Salita ng Allah, at si Muhammad (#) ay Kanya 
Sugo. ii 


ng anumang uri ng aklat sa iyong kanang kamay. Katotohanan, ung 
marunong kang bumasa at sumulat bago ipinahayag ang Qu'ran sa iyo), 
ang mga tagasunod ng kasinungalinangan ay maaaring mag-alinlangan, 
at kanilang sasabihin: “Napag-aralan niya ito mula sa mga naunang aklat 
o di kaya 'y kinopya niya ito mula roon. ”” 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 35 


V. Ang Buhay at Misyon ni Hesus 
Sadyang kaunti ang kaalaman tungkol sa mga unang taon ng 
buhay ni Hesus. Si Birheng Maria ay nagsilang sa kanya sa 
Palestine. Lahat ng mga Muslim ay pinanini-walaan at 
iginagalang si Hesus dahil sa mga pagbanggit sa kanya sa 
Qur'an at sa mga Hadith (Propetikong salaysay) bilang isa sa 
mga pinakadakilang Propeta ng Allah. 
Ang buod ng kanyang mga turo ay batay sa paniniwala sa 
Natatanging Diyos at ang pag-iwas sa pagsamba kaninuman 
bukod pa sa Kanya. Nangaral din siya ng pag-ibig at 
kapayapaan. Nagsagawa siya ng maraming himala nang di- 
kailanman iniugnay ang mga iyon sa kanyang sarili, kundi 
ipinamumulat lagi niya na ang mga iyon ay sa kalooban ng 
Diyos.!” 
Sa Juan 5:30, si Hesus ay binanggit na nagsabing: “Hindi ako 
makagagawa ng anuman mula sa aking sarili...” Ang Lucas 
11:20 ay nagsasaad: “Subalit, kung sa pamama-gitan ng 
daliri ng Diyos, ay nagpapalayas ako ng mga demonyo...” 


1Sa kabila nito, nakikita natin ang mga Kristiyanong tagapangaral ay 
iginigiit ang pagsalungat sa mga turo ni Hesus at ang pagturing sa kanyang 
mga himala bilang sariling pagnanais ni Hesus bilang dahilan ng kanyang 
pagkadiyos. Maaari, kung gayon, na itanong sa kanila, “Bakit hindi ninyo 
itinuturing na Diyos si Moises yayamang hinampas niya ang dagat ng 
kanyang tungkod at hinati ito?” (Exodo 14:16-29). Ang kanyang tungkod 
ay nagpalit-anyo rin bilang ahas (Exodo 4:2-5). “Bakit hindi ninyo 
itinuring na Diyos si Josue bagama't inutusan niyang tumigil ang araw at 
ang buwan, at sila ay tumalima sa kanyang utos?” (Josue 10:12-13). “Bakit 
hindi itinuring na Diyos si Elias gayong pinadali niya ang kamatayan?”(I 
Mga Hari 17:20-22).At paano si Elisha na nagpabalik din ng buhay sa 
namatay (Il Mga Hari 4:32-35). “Maging ang mga buto ni Elisha 
pagkatapos niyang mamatay ay nagpabangon sa patay (II Mga Hari 13:20- 
21). Sa ganang kay Ezekiel (37:7-10), ibinalik niya ang buhay ng Duung 
hukbo ng libu-libong tao. Gayunpaman, walang sinuman sa kanlla-a 

kinilalang Diyos o kaya'y isang diyos. 


3o Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Si Hesus ay nakaugaliang magsumamo sa Diyos - ang 
Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan. Pagkaraang ibalik 
ang buhay si Lazaro, isinasaad ng Juan 11:41-42, 

“. Tumingin si Hesus sa itaas at sinabi, Ama, 
nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. At 
alam kong ako'y lagi mong pinakikinggan. Ngunit ito'y 
sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot, 
upang sila'y sumampalataya na ako ay isinugo mo.” 

Si Simon (Pedro), isang pangunahing disipulo, ay nagsabi: 
“Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang 
ito: Si Hesus na taga-Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng 
Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang 
makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na 
ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya 
ng nalalaman ninyo.” (Mga Gawa 2:22) 

Maging ang mga taong nakasaksi sa mga himalang iyon ay 
nababatid na ang mga ito ay pinagtibay ng Diyos bilang 
patotoo na si Hesus ay isang propeta ng Diyos. Hinggil sa 
anak na lalaki ng balong babae, na ang buhay ay ibinalik 
muli ni Hesus, ang mga naroroon ay nagsabi: 

“...Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at 
dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayanan.” (Lucas 7:16). 

Sa Qur'an, ang dakilang Propetang ito ng Diyos ay tinutukoy 
na “Hesus, anak ni Maria nang 25 ulit, saman-talang ang 
pangalan ni Propeta Muhammad (4##) mismo ay limang beses 
lamang. 

Sa Kabanata 3 ng Qur'an, tinatawag na Ale Imrdn (Ang 
Pamilya ni 'Imran), talata 42 hanggang 62, nababasa natin: 
(Salin ng kahulugan): 


7/@332Ns 


00966552200985 


g 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 3 


42: At (tandaan) nang sabihin ng mga anghel: 'O Maryam 
(Maria)! Katotohanan, pinili ka ng Allah, pinadalisay ka 
[mula sa Shirk (pagbibigay katambal sa Allah)] at pinili ka 
nang higit sa mga kababaihan ng Alamin (lahat na nilikha).” 
43: O Maryam (Maria)! “Gawing wagas ang iyong 
pagsamba sa iyong Rabb (Panginoon). At magpatirapa at 
yumuko kasama ng mga yumuyuko (sa Salah [pagdarasal]).” 
44: Bahagi yaon ng mga ulat tungkol sa Al-Ghaib (mga di- 
nakikita) na Aming inihahayag sa iyo (O Muhammad). At 
hindi ka nila kasama noong nagsihagis sila ng kanilang mga 
panulat (upang mapagpasiyahan) kung sino sa kanila ang 
mag-aaruga kay Maryam (Maria). Ni hindi ka (rin nila) 
kasama noong magtalo-talo sila. 

45: (Tandaan!) Nang sabihin ng mga anghel: “O Maryam 
(Maria)! Katotohanan nagbibigay sa iyo ang Allah ng 
magandang balita ng isang Salita (“Maging! at nagka- 
gayon”) mula sa Kanya. Ang kanyang pangalan ay Messiah 
“Isa (Hesus), ang anak ni Maryam (Maria). At (siya ay) may 
marangal na antas sa daigdig na ito at sa Kabilang Buhay. 
At (siya 'y) mabibilang sa mga malalapit (sa Allah). 


28i Maryam (Maria), ang ina ni Propeta “sA (Hesus) ang tanging babaeng 
binanggit ang pangalan sa Qur'an. Ang pangalan niya ay lumitaw nang 34 
na beses. Bukod dito, walang isa mang kabanata sa Bibliya na nagtataglay 
ng kanyang pangalan, samantalang isang buong kabanata sa Qur'an ang 
nakapangalan sa kanya. Sa katotohanan, walang kabanata sa Qur'an ang 
bumabanggit sa pangalan ng ina ni Muhammad(#),o mga anak na babae o 
mga asawa. At dahil sa reputasyon o katayuan ni Maryam (Maria) sa Islam 
at ng malaking pagmamahal ng mga Muslim para sa kanya, ipinapangalan 
nila ang kanilang mga anak na babae katulad ng kanyang pangalan- 
Maryam (Maria) 


000966552200985 


3 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


46: At magsasalita siya sa tao (sa panahon ng kanyang 
pagkasanggol) mula sa duyan at sa (panahong siya ay nasa) 
tamang gulang, at (siya'y) mabibilang sa mga matutuwid. 

47: Siya (si Maryam [Maria]) ay nagsabi: “O aking Rabb! 
Paano ako magkakaroon ng anak gayong walang taong 
sumaling sa akin.” Siya'y nagsabi: “Ganoon ang Allah, 
nililikha Niya ang anumang Kanyang naisin. Kapag itinakda 
Niya ang isang bagay, Kanya lamang sasabihin: Kun 
(Maging!) Fayakun (at nangyari na). 

48: At ituturo (ng Allah) sa kanya (Isa [Hesus]) ang Aklat 
at ang Hikmah (ang ganap na kaalaman bilang isang 
Propeta), ang Tawrah (Batas) at ang Injeel (Ebanghelyo). 

49: At (gagawin siyang) isang Sugo sa mga angkan ni Israel 
(na nagsasabi): “Katotohanan! Dumating ako sa inyo na 
may dalang Ayah (Tanda) mula sa inyong Panginoon. 
Huhubog ako para sa inyo mula sa luwad (putik) ng animo 'y 
hugis ibon, at hihipan ko ito, at magiging ibon ito sa 
kapahintulutan ng Allah. At pagagalingin ko ang 
ipinanganak na bulag, at ang may ketong, at bubuhayin ko 
ang patay sa kapahintulutan ng Allah. At ipababatid ko sa 
inyo kung ano ang inyong kinakain at kung ano ang itinatabi 
ninyo sa inyong mga bahay. Katotohanan! Naririto ang Ayah 
(Tanda) sa inyo kung tunay nga kayong mananampalataya.” 
50: “At (ako'y pumarito upang) magpatunay sa Tawrah 
(Batas) na nauna sa akin, at upang ipahintulot ang ilang 
ipinagbawal sa inyo. At dumating ako sa inyo nang may 
dalang Ayah (Tanda) mula sa inyong Panginoon. 
Samakatuwid matakot sa Allah at sumunod (sa akin).” 

51: “Katotohanan! Ang Allah ang aking Panginoon at 
inyong Panginoon, samakatuwid Siya lamang ang samba- 
hin. Ito ang matuwid na landas.” 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 3, 


52: At nang maramdaman ni 'Isa (Hesus) sa kanila ang 
kawalang-paniniwala, siya ay nagsabi: “Sino ang aking mga 
tagatulong sa (pagpapalaganap sa Salita ng) Allah?” Al- 
Hawariyyun (Ang mga tagasunod niya) ay nagsabi: “Kami 
ang mga tagatulong (sa pagpapalaganap sa Salita) ng Allah, 
naniwala kami sa Allah, at magbigay-saksi na kami'y mga 
Muslim (sumusunod sa kalooban ng Allah). ” 

53: O aming Panginoon! Naniniwala kami sa anumang 
Iyong ipinababa, at sumusunod kami sa Sugo (“Isa [Hesus]), 
kaya itala Mo kami (O Allah) na kasama ng mga As- 
Shaheedin (Sumasaksi). 

54: At nagbalak sila (mga Hudyo na patayin si “Isa [Hesus]) 
at nagbalak din ang Allah (laban sa kanila). At higit na 
mahusay ang Allah (sa lahat) ng mga nagbabalak. 

535: (At tandaan!) Nang sabihin ng Allah: “O “Isa (Hesus!) 
Katotohanan, Ako ang kukuha sa iyo at magtataas sa iyo” sa 
Akin at magpapadalisay sa iyo sa mga hindi nananam- 
palataya. At (Aking) gagawin ang mga sumusunod sa iyo 
nang may kahigtan sa mga hindi nananampalataya 
hanggang sa Araw ng Pagbabangong-Muli. Pagkatapos sa 
Akin ang inyong pagbabalik, at maghahatol Ako sa pagitan 
ninyo sa anumang dati ninyong pinagtatalunan. ” 

56: Kaya yaong mga hindi nananampalataya, paruru-sahan 
Ko sila nang may matinding parusa sa daigdig na ito at sa 
Kabilang Buhay, at wala silang magiging mga tagatulong 
(na pipigil sa parusang ipapataw sa kanila). 

57: At tungkol naman sa mga naniwala (sa kaisahan ng Allah) 
at gumawa ng mga kabutihan, ipagkakaloob sa kanila (ng 
Allah) ang kanilang mga gantimpala. At hindi minamahal ng 
Allah ang mga Zalimun (ang mga hindi makatarungan). 


2! Iniligtas ng Allah si Hesus at itinaas siya sa langit nang buhay, sa 
katawan at kaluluwa nang walang pinsala at hapdi. 


“NE 


000966552200985 


a Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


58: Itong isinasalaysay Namin sa iyo (O Muhammad) ay 
kabilang sa Ayaat (mga Tanda) at Ganap na Paalaala 
(Banal na Qur'an). 

59: Katotohanan! Ang katulad ni “Isa (Hesus) sa (pananaw 
ng) Allah ay katulad ni Adam. Nilikha siya mula sa alabok. 
Kapag-daka'y sinabi (ng Allah ) sa kanya: Kun (Maging!) 
Fayakun (at naroon na siya). 

60: (Ito) Ang katotohanan mula sa iyong Panginoon, kaya 
huwag mabilang sa mga nag-aalinlangan. 

61: Kaya sinumang makipagtalo sa iyo tungkol sa kanya 
(Isa [Hesus]) pagkatapos dumating sa iyo ang kaalaman, 
sabihin mo (O Muhammad): “Halina kayo, tawagin natin 
ang aming mga anak at inyong mga anak, ang aming 
kababaihan at inyong kababaihan, ang aming mga sarili at 
inyong mga sarili, at pagkatapos marubdob nating hilingin 
ang Sumpa ng Allah na (ito'y) ipataw sa mga 
nagsisinungaling.” 

62: Katotohanan! Ito ang tunay na kasaysayan (tungkol kay 
Isa [Hesus], at walang diyos (na dapat sambahin) maliban 
sa Allah. At katotohanan, ang Allah ay Al “Aziz (Ang May 
Lubos na Kapangyarihan), Al-Hakim (Ang Nagtataglay ng 
Walang-hanggang Karunungan). 

At sa Kabanata 19, na may pamagat na Maryam (Maria), 
mga talata 16 hanggang 36, ipinahayag ng Allah: 

16: At banggitin (mo O Muhammad) ang hinggil kay Maryam 
(Maria) na nakasaad sa Aklat, nang siya'y lumisan sa pamilya 
tungo sa pag-iisa sa isang pook na nakaharap sa silangan. 

17. At naglagay siya ng tabing sa pagitan nila, pagkaraa 'Y 
ipinadala Namin sa kanya ang Aming Ruh (Anghel Gabriel), 
at lumitaw sa kanya sa isang ganap na lalaking anyo sa 
lahat ng bagay. 


000966552200985 


9 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam a 


18: Siya (si Maria) ay nagsabi: “Katotohanan, nagpa- 
pakupkop ako sa AI-Rahmdn (Allah) laban sa iyo, kung may 
takot ka sa Allah.” 

19: (Ang anghel ay) Nagsabi: “Ako'y isang sugo lamang 
mula sa iyong Panginoon, (upang ipahayag) sa iyo ang 
handog - isang makadiyos na anak na lalaki.” 

20: Siya (si Maria) ay nagsabi: “Paano ako magkakaroon ng 
anak samantalang walang lalaking sumaling sa akin, ni hindi 
ako mahalay na babae?” 

21: Siya(ang anghel)ay nagsabi: “Sa ganito nagsasabi ang 
iyong Panginoon: Iyon ay madali para sa Akin.At upang 
italaga siya bilang isang tanda sa sangkatauhan at isang 
habag mula sa Amin, at isang bagay na itinakda (ng 
Allah)”.” 

22: Kaya kanyang ipinaglihi siya, at siya'y lumayong 
kasama niya sa isang malayong pook. 

23: At ang sakit ng panganganak ang nagdala sa kanya sa 
isang puno ng palmerang datiles. Kanyang sinabi: “Sana'y 
namatay na ako bago pa (dumating) ito, at nabaon na ako sa 
limot at wala na sa paningin!” 

24: At may tumawag sa kanya mula sa kanyang ibaba na 
nagsasabi: “Huwag malungkot, nagkaloob ang iyong 
Panginoon ng isang batis sa ibaba mo.” 

25: “At yugyugin ang puno ng palmerang datiles patungo sa 
iyo, ilalaglag nito ang sariwang hinog na datilies sa iyo.” 

26: “Kaya kumain at uminom at magdiwang. At kung 
makakita ka ng tao, sabihin sa pagsenyas: “Katotohanan, 
sumumpa ako ng isang pag-aayuno para sa Al-RA4hmdn 
(Alldh) kaya hindi ako makikipag-usap sa kaninuman sa 


3 33 


araw na ito". 


Et 


00966552200985 


a Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


27: Pangko niya ang bata at kanyang dinala siya sa kanyang 
angkan. Sila'y nagsabi: “O Maria! Katotoha-nang nagdala 
ka ng isang (kagimbal-gimbal at) napaka-lubhang bagay.” 
28: “O kapatid ni Hdrun! Ang iyong ama ay isang taong 
hindi gumawa ng pangangalunya, ni hindi mahalay ang 
iyong ina.” 

29: Pagkaraa'y kanyang itinuro siya (si Hesus). Sinabi nila: 
“Paano kami makikipag-usap sa isang sanggol na nasa 
aluyan?” 

30: Tumugon ang sanggol: “Katotohanan, ako ay alipin ng 
Allah, at ako'y Kanyang binigyan ng kasulatan (Ebang- 
helyo), at ginawa Niya akong isang Propeta.” 

31: “At pinagpala Niya ako saan man ako naroroon, at ipinag- 
utos sa akin ang Saldh at Zakdh,”” habang ako'y nabubuhay.” 
32: “At maging masunurin sa aking ina, at hindi ako 
ginawang palalo, o pinagkaitan ng pagpapala.” 

33: “At Salam (kapayapaan) sa akin sa araw na ako'y 
isinilang, at sa araw na ako'y mamatay, at sa araw ng ako'y 
bubuhaying muli!” 

34: Ganito si “Isa (Hesus), ang anak ni Maria. Ito ay isang 
pahayag ng katotohanang pinag-aalinlangan nila (o 
pinagtatalunan). 

35: Hindi marapat sa (Kamaharlikaan ng) Allah ang 
magkaroon Siya ng anak. Kaluwalhatian sa Kanya. Kapag 
ipinasiya Niya ang isang bagay, sasabihin lamang Niya dito: 
“Maging!” At mangyayari na. 


2 Ang Zakah ay isa sa mga haligi ng Islam. Ito ay isang takdang bahagdan 
o porsiyento (fixed percentage) na 2.5 mula sa kabuuan ng kayamanan ng 
isang mariwasang Muslim na kanyang dapat ipamahagi minsan sg-ise 
taon sa mga maralita at nangangailangang Muslim. 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam a 


36: (Sinabi ni Hesus): “At katotohanan, ang Allah ay aking 
Panginoon at ang inyong Panginoon. Kaya sambahin Siya. 
Ito ang matuwid na landas.” 

Dagdag pa rito, ang mga salita ni Propeta Muhammad( #) ay 
nagsasaad din ng mga pagbanggit kay Hesus. Sinabi niya sa 
isang salaysay: 

“Ako ang pinakamalapit kay Hesus, anak ni Maria dito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay. Ang mga Propeta ay 
magkakapatid sa ama, iba-iba ang kanilang mga ina nguni't 
iisa ang kanilang relihiyon.” (Al-Bukhari 3370) 

Sa isa pang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad( # ): 
“Kapag isinilang ang sinumang tao, kakantiin siya ni 
Satanas sa bawa 't tagiliran niya ng kanyang dalawang daliri 
maliban kay Hesus, ang anak ni Maria.” Sinubukan ni 
Satanas na kantiin subalit nabigo siya, kaya'y sa halip 
kinanti niya ang placenta nito. (Naitala ni Imam Bukhari 3216). 

Ito ang katugunan sa panalangin ng kanyang lola, “ang 
maybahay ni mrdn,” na ayon sa salaysay sa Qur'an na siya 
ay nagsabi: “O aking Panginoon! Nagsilang ako ng isang 
batang babae.”... at pinangalanan ko siyang B3Maryam 
(Maria). At katotohanan, pinakupkop ko siya sa Iyo (O Allah) 
at ang magiging supling niya laban kay Satanas, ang 
isinumpa” (Pagkakasalin ng kahulugan, Qur'an, 3:36).? 
Itinuturing ng Qur'an ang pagkatao nina Hesus at 
Muhammad (##) na magkatulad na dalisay, walang dungis at 
marangal, dahil kapwa sila mga Sugo mula sa iisang 
Makapangyarihang Allah. 


BAng Qur'an at si Propeta Muhammad(:#) ay kapwa nagparangal kay 

Hesus sa pagsasabing siya ay pinangalagaan ng Allah laban sa kasamaan 

ni Shaytan. Katotohanan, ito ay pagsalungat o pagpapabulaan sa 

aangkin ng Bibliya sa Lucas 4:2 na si Hesus ay tinukso ng WZ SAC 
Z 


009666552200985 


ss Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


VI. Si Propeta Muhammad ##) 

Sinabi ni Hesus sa mga Hudyo na wala ng propetang lilitaw 
pa mula sa kanilang lahi pagkatapos niya, at ang Kaharian ng 
Diyos ay aalisin sa kanila at ibibigay sa isang bansang higit 
na karapat-dapat (Mateo 21:43). Ang bansang ito ay ang 
lahing mula kay Ishmael na itinatwa (tinanggihan) ng mga 
Hudyo.” 

Ang Qur'an (61:6) ay nagsasaad: “4f (alalahanin) nang si 
Hesus, anak ni Maria ay nagsabi: “O angkan ni Israel! Ako 
ay Sugo ng Allah sa inyo na nagpapatunay sa Taurat na 
unang dumating sa akin, at nagbibigay ng magandang balita 
sa isang Sugo na darating pagkatapos ko, na ang kanyang 
pangalan ay Ahmad. Subali't nang siya'y dumating sa kanila 
nang may malinaw na mga katibayan, sila ay nagsabi: “Ito 
ay isang malinaw na salamangka.” 

Sa Bagong Tipan, si Hesus ay nagbigay hula sa pagdating ni 
Muhammad (#) sa mga salitang ito: “Gayunma'y sinasabi 


4Sa kabila ng pagtatatwang ito ng mga Hudyo sa mga Arabo at ang 
kanilang maliwanag na pagtanggi sa Propeta ng Islam, makikita ng 
mambabasa ng Qur'an na binukod-tangi ng Allah ang Angkan ni Isra'il 
nang ilang panahon (Qur'an 2:47). Maraming salaysay sa Qur'an ang 
nagsasaysay tungkol sa kanila at sa kanilang mga Propeta, lalung-lalo na ni 
Moises, na binanggit ang pangalan nang 136 beses sa Qur'an. Hindi 
lamang iyon, hinimok ni Propeta Muhammad( #) ang mga Muslim na mag- 
ayuno sa ika-9 at ika-10 ng Muharram (ang unang buwan ng kalendaryong 
Islamiko) sa bawa't taon bilang pasasalamat sa Allah sa pagliligtas kay 
Moises at sa mga Angkan ni Israel laban sa hukbo ng Pharaoh sa 
pamamagitan ng paghati sa Pulang Dagat (Red Sea). Ang mga Muslim ay 
patuloy na nagsisipag-ayuno bilang paggunita sa kaganapang ito sa 
nakaraang mahigit 14 na dantaon. Nagtatangan din ang mga Muslim ng 
dakilang paggalang at pagmamahal sa lahat ng mga Propeta ng Angkan ni 
Israel. Kaya naman, maraming pamilyang Muslim ang nagpapangalan sa 


kanilang mga anak hango sa mga pangalan ng mga Propetang 


7/@ENi 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam s5 


ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y 
umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang Mang-aaliw ay 
hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y 
susuguin ko sa inyo. At pagdating niya, kanyang susumbatan 
ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran, at sa 
kahatulan...mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin 
sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Subalit 
kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, 
papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat 
hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi 
ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang 
sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na 
darating. Luluwalhatiin niya ako...” (Juan 16:7-14). Mula 
noon, sino ang nakapagluwalhati kay Hesus na katulad ng 
ginawa ni Muhammad ##)??? 

Sa Ebanghelyo ni Barnabas, isa sa mga Ebanghelyong di- 
kinikilala ng Simbahan, sinabi ni Hesus: “Yayamang ang 
tao'y tinawag akong “Diyos” at “Anak ng Diyos”, niloob ng 
Diyos, upang hindi ako kutyain ng mga demonyo sa Araw ng 
Paghuhukom, na ako ay kutyain ng tao sa mundong ito sa 
pamamagitan ng pagkamatay ni Hudas,” sa pagpa-paniwala 


Maraming tao ang nagmalabis tungkol sa pagkatao ni Hesukristo. Ang 
ilan ay itinatwa siya at hindi siya binigyan ng halaga, habang ang iba'y 
pinabulaanan ang kanyang paglitaw sa pamamagitan ng pagturing sa kanya 
bilang isang taong likhang-isip, at iba naman sa kanila ay sumalungat sa 
tunay niyang katuruan na pagsamba sa lisang Tunay na Diyos, ang 
kanyang di-umano'y mga tagasunod ay nagsitungo sa ibang direksyon. 
Tanging ang Islam lamang ang nagpatotoo ng kanyang pagka-Propeta at 
nagtanggol sa kanyang pagkatao at ipinahayag ang kanyang aral hinggil sa 
pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang. 

5Ayon sa mga Ebanghelyo, si Hesus ay ipinagkanulo (pinagtaksilan) sa 
pamamagitan ng 30 pirasong pilak ng kanyang ingat-yaman (tesorero). 
Subali't si Ibn Kathir, sa kanyang pakahulugan sa Qur'an (4:157) at ang 
iba pa ay nagsasabing ang disipulong di-umano”y nagkanulo kay Kristo a 


000966552200985 


so Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


sa mga taong ako ay namatay sa krus. At ang pangungutyang 
ito ay magpapatuloy hanggang sa pagda-ting ni Muhammad, 
ang Sugo ng Diyos, na kapag siya ay dumating ay ihahayag 
niya ang panlilinlang na ito sa mga naniniwala sa batas ng 
Diyos.” (Barnabas 220). 

Binanggit din ang hinggil kay Propeta Muhammad( #) nang 
maraming beses sa maraming bahagi ng Lumang Tipan na 
nananatili hanggang sa mga araw na ito sa kabila ng 
pagbabago na dinanas nito. Halimbawa, sa Deutero-nomio 
18:18-19, nababasa natin: 

“Ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na katulad 
mo mula sa kanilang mga kapatid at Aking ilalagay ang 
aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila 
ang lahat ng Aking iuutos sa kanya. At sinumang hindi 
makikinig sa Aking mga salita na kanyang bibigkasin sa 
Aking pangalan ay ipananagot Ko ito sa kanya.” 

Ang Makkah (Bakkah), kung saan unang tinanggap ni 
Propeta Muhammad(##) ang mga pahayag ng Diyos sa 
kanya, ay binanggit sa Mga Awit 84:6: “Sa kanilang 
pagdaan sa libis ng Baca, ay ginawaan nila ito (dako ng 
mga) bukal, pinuno din ito ng mga (pagpapala ng) ulan.” 


hindi tunay na ginawa iyon, sa halip ay isinakripisyo niya ang kanyang 
sarili para kay Kristo. Pagkatapos niyang marinig na sinabi ni Kristo, “Sa 
araw ng panganib, sino ang magnanais na makamukha ko, at siya ay 
makakasama ko sa Paraiso?” ang disipulong iyon ay nagpahayag ng 
kanyang kagustuhang maging kamukha niya, at ito nga ay nangyari. Ang 
gayong gawaing di-makasarili ay karapat-dapat sa mga disipulo ni 
Hesukristo. Sa kabilang dako, ang pagkakanulo ni Hudas, ayon sa mga 
Ebanghelyo, ay salungat sa ibang mga salaysay ng ebanghelyo gaya ng 
Mateo 19:28, “...kapag uupo na ang Anak ng Tao sa kanyang 
maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 
labindalawang trono na naghuhukom sa labindalawang lipi ng Israel.” 
Kaya't kung si Hudas ay isang traydor, sinabi sana ni Hesus na “labing- 
isang trono” at hindi “labindalawang trono.” 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam a 


Ang Qur'an ay nagsasaad sa 3:96, “Katotohanan, ang 
pinakaunang Bahay (Dalanginan) na itinalaga para sa 
sangkatauhan ay yaong sa Bakkah (Makkah), na puno ng 
pagpapala at isang patnubay sa Alamin (sangkatauhan, jinn 
at lahat ng nilikha). ” Si Abraham ay binanggit din sa gayunding 
lugar kung saan doon niya itinatag ang pundasyon ng Banal na 
Tahanan ng Allah (ang Ka'bah), nagpapahiwatig na ito'y nasa 
tuyong lambak. Ating mababasa sa Qur'an 14:37: 

“O aming Panginoon! Ginawa kong manahanan ang ilan sa 
aking mga supling sa tigang na lambak na malapit sa Iyong 
Banal na Bahay (ang Ka bah sa Makkah)...” 

Karagdagan pa, mababasa sa Bibliya: “Ang pahayag mula sa 
Arabia...” Isaias 21:13 

Sa katunayan na si Propeta Muhammad(##) na hindi 
makabasa't makasulat ay binanggit sa Isaias 29:12, “At nang 
ibinibigay nila ang aklat sa isang hindi marunong bumasa, 
na nagsasabi, “Basahin mo ito,” kanyang sina-sabi, “Hindi 
ako marunong bumasa.” 

Sa Hadith Blg. 3 ng Sahih AI-Bukhari, makikita natin ang 
hinggil sa unang Rebelasyon sa Propeta ng Islam, ang 
sumusunod: 

“...Siya (Muhammad) ay pumupunta sa yungib ng Hira (sa 
Makkah) hanggang sa dumating sa kanya sa yungib ang 
katotohanan nang biglang dumating sa kanya ang Anghel 
(Gabriel). Ang Anghel ay nagsabi sa kanya, Iqra! (Basahin 
mo!) Tugon niya, “Hindi ako makabasa.” Isinasalaysay niya 
(Muhammad), “Kaya't niyapos niya ako nang napakahigpit 
na nakapagpahina sa akin, at pagkatapos ay binitiwan niya 
ako at nagsabi, “Iqra! Sinabi kong muli, “Hindi ako 
makabasa.” Niyapos niya akong muli nang napakahigpit at 
ako ay nanghina, pagkatapos ay binitiwan niya ako at 


“x 


1/@332Ne 
090966552200985 


ss Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


sinabing muli, “Iqra!” Sinabi ko, “Hindi ako makabasa.” 
Kaya't niyapos niya ako sa ikatlong pagkakataon nang 
napakahigpit, at pagkatapos ay binitiwan ako at sinabi: “Iq- 
ra bis-mi-rab-bi-kal la-dhee kha-laq (Basahin mo sa Ngalan 
ng iyong Panginoon na Tagapaglikha.) Kha-la-qal in-sd-na 
min 'a-laq (lumikha sa tao mula sa namuong dugo.). Iq-ri 
wa rab-bu-kal ak-ram (Basahin mo at ang iyong “Rabb” na 
Tagapaglikha ay Lubos na Mapagkaloob). 

Sa kabanata 7, talata bilang 157, “...at yaong sumu-sunod 
sa Sugo, ang Propetang hindi marunong bumasa't sumulat 
na kanilang matatagpuang nakasulat sa Torah at 
Ebanghelyo.” 

Noong taong 571 CE, sa Arabia, ang hula ni Hesus at ng 
kanyang mga sinundan (naunang mga Propeta) ay natupad. 
Ang “Mang-aaliw” ay isinilang sa lipon ng mga Anak ni 
Ishmael?” na naging mga politiyesta at sumasamba sa mga 
rebulto. Si Muhammad (##) ay mabunyi at kilala sa kanyang 
sambayanan dahil sa kawagasan ng kanyang pagkatao, sa 
kanyang pagmamahal sa katotohanan at sa kanyang 
pagkahabag sa mga dukha at mahihina. Nakilala siya bilang 
“As-Sadiq Al-Ameen” (Ang matapat na Mapagkatiwalaan) sa 
kanyang sambayanan. Sa ika-40 taong gulang nang siya ay 
hinirang ng Allah na maging Kanyang huling Sugo at 
Propeta sa sangkatauhan. Ipinangaral niya ang kaisahan ng 
Allah - ang Lumikha, ang Bukod-Tanging may karapatan sa 


7Sa kabila ng katotohanang si Ishmael ang panganay na anak na lalaki ni 
Propeta Abraham na malinaw sa Genesis 16:16: “Si Abraham ay 
walumpu”t anim na taon nang ipanganak ni Hagar si Ismael sa kanya,” at 
sa Genesis 21:5, “Si Abraham ay isandaang taong gulang nang ipanganak 
si Isaac na kanyang anak,” ang Bibliya ay sinasalungat ang sarili sa pag- 
aangkin ng kabaligtaran sa Genesis 22:2, “At kanyang sinabi, Kunin mo 


KE. 


N3 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam a 


pagsamba ng lahat ng nilalang, at ang Bukod- Tanging 
Makapangyarihan at ang Sandigan ng lahat. 

Itinaguyod ng Allah si Propeta Muhammad(#) sa 
pamamagitan ng maraming himalang pinatotohanan ng mga 
saksing nakakita mismo bilang patotoo sa kanyang pagiging 
Propeta katulad ng pagkahati ng buwan (Q. 54:1), at ng 
matinding unos na ipinadala Niya upang hadlangan ang isang 
malawakang pagsalakay ng kaaway sa Madinah (Q. 33:9) at 
marami pang iba. Ang gayong mga himala ay binanggit sa 
Qur'an pagkatapos maganap ang mga ito, at ang mga di- 
sumasampalataya nang panahong iyon, na nananabik 
makakita ng isang kamalian sa Qur'an ay hindi nakakita ng 
anumang salungatan sa salaysay nito at sa aktuwal na mga 
pangyayari. Bunga nito, marami ang yumakap sa Islam nang 
buong puso. Sa ganang mga mananampalataya, ang mga 
himalang iyon ay nagpatibay ng kanilang pananampalataya at 
paniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo. Marami pang ibang 
himala ang binanggit din sa mga hadith, katulad ng pagdaloy 
ng tubig sa pagitan ng mga daliri ni Propeta Muhammad (#), 
ang pagdami ng pagkain, ang pagsasabi ng mga bagay na 
magaganap, at pagsasabi ng mga bagay na hindi pa nababatid 
na inihayag ng Allah sa kanya. Gayunpaman, ang buhay at 
nananatiling himalang iginawad ng Allah sa Propeta (##) ay 
ang Qur'an. Matatagpuan dito ang mga mahimalang lihim na 
pangwika, pang-agham, at pambatas na kalagayan. 

Namuhay si Propeta Muhammad( #) sa piling ng kanyang 
mga kasamahan, pamilya at asawa. Walang anumang tungkol 
sa kanya ang hindi batid. Ang buhay niya ay isang bukas na 
aklat. Ang pinakadetalye tungkol sa kanyang buong buhay ay 
batid ng lahat ng mga naniwala sa kanya na siya ang Sugo ng 
Allah. Isinakripisyo nila ang kanilang sariling buhay dahil sa 


si Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


kanilang marubdob na paniniwala at pagsamba sa nag-iisang 
Allah - ang pangunahing turo na ipinangaral ni Propeta 
Muhammad (##) sa sangka-tauhan. Walang maipagkaloob 
ang Propeta maliban sa mga pahayag na nagmula sa 
Panginoon ng lahat ng nilalang. 

Ipinangaral niya ang mensahe ng pagkakapatiran sa ilalim ng 
bandila ng Islam, kung saan ay walang pagtatangi-tangi batay 
sa lahi, kulay, wika, yaman o kasarian. Ito ay pinatutunayan 
ng mga salita ng Diyos sa Qur'an (49:13): 

“O sangkatauhan! Nilikha Namin kayo mula sa lalaki at 
babae, at ginawa kayong sa maraming bansa (pama-yanan) 
at mga tribo upang makilala ninyo ang isa't isa. 
Kototohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng 
Allah ay yaong may takot sa Allah. Katotohanan, ang Allah 
ay Ganap na Maalam at Lubos na Nakakabatid ng lahat ng 
bagay.” 

Binigyang-diin ng Propeta na ang lahi ay walang halaga sa 
harap ng Allah.?” 

Sinabi niya: “Ang inyong Panginoon ay lisa, at ang inyong 
ama (si Adan) ay iisa. Ang isang Arabo ay hindi nakahihigit 
sa isang di-Arabo, at ang isang di-Arabo ay di-nakahihigit sa 
isang Arabo, at ang isang taong pula ay hindi nakahihigit sa 
isang taong itim at ang isang taong itim ay hindi nakahihigit 
sa isang taong pula, maliban sa pagiging maka-Diyos at 
pagkamatuwid.”(Imam Ahmad 23105). 


28S: Abu Lahab, ang tiyuhin ni Propeta Muhammad( #), ay tumanggi sa 
mensahe ng Allah, kinalaban niya ang Sugo ng Allah at pinagmalupitan 
ang mga mananampalataya. Bunga nito, inihayag sa kabanata 111 ng 
Qur'an na ang Impiyernong Apoy ang kanyang magiging hantungan sa 
kabilang buhay. Ang kanyang relasyon sa Propeta ay hindi nagdulot ng 
proteksyon sa kanya laban sa walang-hanggang kaparusahan. 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam s 


Ito ay nangangahulugan na ang kabanalan at pagkama-tuwid 
ang siyang pamantayan ng Allah sa paghatol sa tao, anuman 
ang kulay o lahi. 

Ang pang-aalipin ay laganap sa buong daigdig at 
pinahintulutan ng mga relihiyong likhang-tao nang kapa- 
nahunang iyon at ng Bibliya mismo, katulad ng nakasulat sa 
Genesis 9:25-27, Exodo 21:2-12 at Mga Efeso 6:5. 

Nang ipinadala ng Allah si Muhammad (##) na dala ang 
pinakahuli sa Kanyang mga mensahe, ang pagpapalaya ng 
mga alipin ay naging isa sa pinakadakilang mga gawain ng 
kabutihang makapagpapalapit sa isang tao sa Allah. Ga- 
yundin, ito ay naging kapuri-puring paraan ng pagkakamit ng 
Kanyang pagsang-ayon, kaluguran at pagpawi ng mga 
kasalanan at kamalian. Ipinahayag ng Allah: 

“Datapuwa't siya (ang tao) ay hindi nagsikap dumaan sa 
matarik na landas (tungo sa kabutihan at tagumpay)? At ano 
ang pagkakaalam mo sa matarik na landas? (Ito ang) 
Pagpapalaya sa isang leeg (alipin).” (Q 90:11-13) 

Si Propeta Muhammad(#) ay ipinadala bilang “...isang 
habag sa lahat ng mga nilikha” (Q 21:107). Sinabi ni 
Propeta Muhammad ( ##): “Ang mga maawain ay kinaawaan 
sila ng Allah na Ganap na Maawain. Kung kayo 'y magbigay 
ng habag sa mga nandito sa lupa, Siya na nasa langit ay 
magbibigay ng habag sa inyo.” (At-Tirmidhi 1928). 

Isinasaad ng isang Hadith: “Sinumang hindi mahabag sa mga 
tao ay hindi magkakamit ng habag mula sa Allah.” (Muslim 5983) 
Si Propeta Mohammad ##) ay isang buhay na halimbawa ng 
awa. Ating mababasa sa kabanata 3:1 59: 

“At dahil sa Habag mula sa Allah, naging mahinahon ka (O 
Muhammad) sa (pakikitungo sa) kanila. At kung naging 
mabagsik ka at naging matigas ang puso, katiyakang 


1/@332Ne 
090966552200985 


: ] Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


humiwalay (at nagsipaglisan) sila sa iyong paligid. Kaya 
magpaumanhin sa kanila at hingin ang kapatawaran (ng 
Allah) para sa kanila, at sumangguni sa kanila sa mga 
kaganapan...” 

Ang Propeta(##) ay mahabagin maging sa kanyang mga 
kaaway. Ang isang malinaw na halimbawa ng kanyang 
pagkamahabagin ay naihayag nang masakop niya ang 
Makkah. Ang mga paganong taga-Makkah ay nagsipag-akala 
na maghihiganti siya laban sa kanila. Subali't nang tumindig 
siya sa pintuan ng Ka'bah at sinabi sa kanila: 

“Ano sa palagay ninyo ang gagawin ko sa inyo?” “Nang may 
kabaitan, mapagpala at maawaing kapatid,” tugon nila ng 
tatlong beses. “Magkagayon nga,” pahayag ng Propeta. 
“Sasabihin ko sa inyo ang katulad ng sinabi ni Propeta Yusuf 
sa kanyang mga kapatid: “Walang anumang ganti ang 
mapapasainyo sa araw na ito, nawa'y patawarin kayo ng 
Allah, at Siya ang Pinakamahabagin sa lahat ng nagpapakita 
ng habag.” (Qur'an 12:92) At pagkatapos ay sinabi niya sa 
kanila: “Humayo na kayo, sapagka't kayo ay malaya na.” (Al- 
Bayhagqi 18647-18648) 

Kung ninais lamang niya, madali sa kanya ang maghiganti sa 
lahat ng pahirap at dinanas niya at ng kanyang mga 
tagasunod sa kanilang mga kamay na naging sanhi ng 
kamatayan ng ilan, subali't pinatawad niya silang lahat. Ito 
ay malinaw na nagpapatunay na siya ay tunay na isang awa 
sa sangkatauhan. Sa pagsagawa nito, sinusunod niya ang 
tagubilin sa Qur'an: “...yaong nagpipigil ng galit, at 
nagpapatawad sa tao, tunay, kinalulugdan ng Allah ang mga 
Al-Muhsinun (gumagawa ng kabutihan).” (3:134). 
Ipinahayag din ng Allah: “At hindi magkatulad ang mabuting 
gawa at masamang gawa. Itaboy ang masama sa 
pamamagitan ng higit na mahusay (maging matiisin kapag 


xi 


2. 


009665352200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 5 


galit) pagkaraa'y siya, na kung kanino ka nagkaroon ng 
hidwaan, ay magiging tila dati na siyang malapit na 
kaibigan. Subali't walang ginawaran ng ganito (katangian) 
maliban sa mga matiisin (mapagtimpi) - at walang 
ginawaran nito maliban sa pinagkalooban ng dakilang 
bahagi (ng ligaya sa Kabilang-Buhay - ang Paraiso).” 
(41:34-35). 

Nang ang kanyang mga kasamahan ay nagsumamo sa kanya 
upang hilinging pababain ng Allah ang galit sa kanyang mga 
kaaway pagkatapos nilang sirain ang kanyang ngipin at 
sugatan ang kanyang ulo, tumanggi siya at sinabi: “O Allah, 
ang Panginoon na Tagapaglikha, kaawaan mo ang aking 
sambayanan sapagka't hindi nila nalalaman ang kanilang 
ginagawa.” (Ibn Hibban 949) 

Kailanma'y hindi siya nagalit para sa kanyang sariling 
kapakanan. Ang lahat ng kanyang galit ay alang-alang sa 
Allah. Kinaugalian niyang sabihin: “Ang taong tunay na 
malakas ay hindi yaong lumalaban sa iba at tumatalo sa 
kanila, kundi yaong pinipigil ang sarili kapag nagagalit.” 
(Muslim 6595) 

Siya ay isang huwaran ng kababaang-loob. Minsan, isang 
lalaki ang lumapit sa kanya na nanginginig sa takot, sa pag- 
aakalang ang makakaharap niya ay isang hari. Nilapitan siya 
ng Propeta nang buong kapakumbabaan at sinabi sa kanya: 
“Pumanatag ka, hindi ako isang hari. Ako'y anak ng isang 
babae na kumakain ng binilad na karne.” (Ibn Majah 3391) 

Sa isang Hadith, sinabi ng Propeta (##): “Hindi maka- 
papasok sa Paraiso ang sinumang mayroong pagma-mataas 


sa kanyang puso kahit ang sukat ay katiting na katiting.” 
(Muslim 225) 


s4 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Nang maganap ang isang eklipse ng araw sa oras ng 
pagkamatay ni Ibrahim, ang anak ng Propeta( ##), ang mga 
tao ay nagsimulang magsabing ang eklipse ay sanhi ng 
pagkamatay ng kanyang anak. Subali't tinawag niya sila at 
nagsabi, “Ang araw at ang buwan ay dalawa sa mga tanda 
ng Allah. Hindi nag-eeklipse ang mga ito dahil sa pagsilang 
0 pagpanaw ng sinuman.” (Al-Bukhari 1044) 

Sa isang Hadith, tinagubilinan ng Propeta( ##) ang kanyang 
mga tagasunod: “Huwag ninyo akong purihin nang labis na 
katulad ng ginawang pagpuri ng mga Kristiyano sa anak ni 
Maria (na si Hesus). Ako ay isang alipin lamang ng Allah. 
Kaya't tawagin ninyo akong alipin ng Allah at Kanyang 
Sugo.” (Al-Bukhari 3372) 

Isang kasamahan niya ang minsa'y nagsabi sa kanya: “Ikaw 
ay aming Panginoon (Master) at may higit na kapangyarihan 
kaysa sa aming lahat.” Ang Propeta ay tumugon, “Tanging 
ang Allah lamang ang Panginoon! Hindi Ako panginoon 
ninuman. Huwag ninyong hayaang linlangin kayo ng 
demonyo. Ako ay isa lamang alipin ng Allah at Kanyang 
Sugo. Hindi ko gustong itaas ninyo ako nang higit sa 
pinaglagyan sa akin ng Allah.” (Ahmad 12295) 

Ang Shari'ah (batas ng Allah) na dinala ni Propeta 
Muhammad (##), ay ginawang pangunahing bahagi ng Islam 
ang pangangalaga sa mga mahihina, maralita, nagigipit at ulila. 
Ipinahayag ng Allah sa kabanata 107:1-3:, “Nakita mo ba 
ang nagtatakwil sa Pagbabayad (Pagkabuhay na Mag-uli)? 
Na siya ay matinding nagtataboy sa mga ulila. At hindi siya 
naghihimok sa pagpapakain ng mahihirap?” 

Ang pagpapabaya sa mga nangangailangan ay maaaring 
maghatid din sa isang tao sa Impiyernong-apoy. Ipina-hayag 
ng Allah: “Katotohanan, hindi siya naniniwala sa Allah - 
ang Dakila, at hindi siya nanghihikayat na pakainin ang 
mga mahihirap.” (69:33-34) 


xi 


2. 


009665532200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 5 


Isinusumpa ng Islam ang lahat ng uri ng kawalang- 
katarungan, pananalakay at panliligalig laban sa mga walang 
kasalanan. Sinasabi ng Allah: “...at huwag labagin ang mga 
hangganan. Katiyakan, hindi naiibigan ng Allih ang mga 
lumalabag.” (2:190) 

Mababasa rin sa Qur'an: “... ipinag-utos Namin sa Angkan ni 
Israel na sinuman ang pumatay (ng tao) hindi bilang ganti (o0 
kabayaran) sa salang pamamaslang (ng tao), o di kaya ay 
maghasik ng kasamaan sa kalupaan - ay para na rin niyang 
pinatay ang buong sangkatauhan. At sinuman ang magligtas 
ng isang buhay, ay para na rin niyang iniligtas ang buhay ng 
buong sangkatauhan...” (5:32) 

Sa Islam, sadyang napakasama ang gawaing pagpatay ng tao. 
bukod pa rito, pinapayuhan ang mga Muslim na maging 
mabait sa mga hayop at pinagbabawalang saktan ang mga ito. 
Sa isang pangyayari, sinabi ng Propeta (#): 

“Ang isang babae ay pinarusahan sapagka't ikinulong niya 
ang isang pusa hanggang sa mamatay ito. Dahil dito'y 
itinalaga siya sa Impiyernong-Apoy. Ikinulong niya ito, nang 
hindi pinakain o pinainom, ni hindi niya pinakawalan upang 
kumain ng mga gumagapang sa lupa.” (Muslim 5804) 
Isinalaysay din niya ang nangyari sa isang mahalay na babae 
(prostitute) na nagpainom sa isang asong halos mamatay sa 
uhaw, na dahil doo'y pinatawad ng Allah ang kanyang mga 
kasalanan. (Al-Bukhari 3392) 

Minsa'y tinanong ang Propeta(##): “O Sugo ng Allah, tayo 
ba'y gagantimpalaan dahil sa kabaitan sa mga hayop?” 
Sumagot siya: “May gantimpala para sa kabaitang 
ipinakikita sa bawa't may buhay.”(A1-Bukhari 2323) 

Ang mensahe ng Islam ay nagpapalaganap ng pagpapaubaya 
at paggalang sa mga karapatan ng lahat ng tao - Muslim man 


“ 


7/22Ne 
090966552200985 


E g 


so Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


o hindi. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad( #): 
“Sinumang gumawa ng kawa-lang-katarungan sa mga di- 
Muslim na mayroon silang sinumpaang kasunduan ng 
pangangalaga, o magkulang sa pagkakaloob sa karapatan 
nila, o magpapasan nang higit sa makakayanan nito, o 
kumuha ng anumang bagay nang labag sa kagustuhan nila, 
ako ay kanyang magiging kalaban sa Araw ng 
Paghuhukom.” (Abu Dawood 3054) 

Ang mensahe ng Islam ay nananawagan sa pagtupad sa mga 
tiwala at pag-iwas sa lahat ng mga gawaing pag-tataksil. 
Isinasaad ng isang Hadith: “Isauli ninyo ang anumang 
ipinagkatiwala sa inyo sa mga nagmamay-ari nito na 
nagtiwala niyon sa inyo, at huwag pagtaksilan ang sinumang 
nagtaksil sa inyo.” (At-Tirmidhi 1261) 

Ang Islam ay mahigpit ding tinututulan ang karamutan o ang 
pagiging makasarili at nananawagan sa taong naisin para sa 
kapwa ang anumang ninanais para sa sarili. Sinabi ng 
Propeta (##), “Hindi maituturing na tunay na 
mananampalataya ang sinuman sa inyo hanggang hindi niya 
naisin sa kanyang kapatid ang kung ano ang naiibigan niya 
para sa kanyang sarili.” (Al-Bukhari 13) 

Ang mabuting asal at paggalang sa kababaihan ay bahagi rin 
ng mensahe ng Islam. Sinabi ng Propeta: “Ang mana- 
nampalatayang may ganap na pananalig ay yaong may 
pinakamabuting asal. At ang pinakamabuti sa mga mana- 
nampalataya ay yaong pinakamabuting makitungo sa 
kanilang kababaihan.” (Ahmad 7374) 

Gayundin, may lalaking lumapit sa Propeta (##) at nagsabi, 
“O Sugo ng Allah, sino ang nakahihigit sa lahat na karapat- 
dapat kong pakitunguhan nang mabuti?” Sinabi ng Propeta, 
“Ang iyong ina.” Itinanong ng lalaki, “Sino ang susunod?” 
Tumugon ang Propeta, “Ang iyong ina.” Muling nagtanong 
ang lalaki, “Sino ang susunod?” Muling tumugon ang 


7/@22Ne 
090966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam a 


Propeta, “Ang iyong ina.” Nang magtanong ang lalaki sa 
pang-apat na pagkakataon, sumagot ang Propeta, “Ang 
iyong ama.” (Muslim 6452) 

Ayon sa mga turo ng Islam, ang gantimpala sa paglilingkod 
at pangangalaga ng isang tao sa kanyang ina ay Paraiso. 
Tinagubilinan ng Propeta (##) ang isang lala-king 
sumangguni sa kanya tungkol sa pagnanais niyang sumama 
sa digmaan samantalang mayroon siyang maiiwa-nang ina na 
nasa kanyang pangangalaga. Ang Propeta( ##) ay nagsabi: 
“Manatili ka sa kanya sapagka't ang Paraiso ay nasa 
kanyang paanan.” (An-Nasa'i 3106) 

Sinabi rin ng Propeta (##): “Sinuman ang may anak na 
babae at hindi niya ito ikinahihiya o hindi siya nagbibigay ng 
pagkiling sa mga anak niyang lalaki kaysa kanya, ipapasok 
siya ng Allah sa Paraiso dahil dito.”(Ahmad 1966) 

Sinabi rin ng Propeta (#): “Sinuman ang may dalawang anak o 
kapatid na babae at pinakikitunguhan silang mabuti, ako at siya 
ay katulad ng dalawang ito. (at pinagdikit niya ang kanyang 
hintuturo at gitnang daliri)” (Ibn Abi Shaibah 21179) 

Samakatwid, malinaw na ang kabaitan sa kababaihan ay 
mahigpit na binibigyang-diin sa mga turo ng Islam at isang 
pangunahing mabuting gawa na magdadala sa isang tao sa 
Paraiso. Ayon sa Shari'ah, ang mga kalalakihan ay may 
pananagutan sa kalagayan ng kababaihan, siya man ay isang 
ama, anak, kapatid asawa o maging isang pinuno. Ang babae 
ay may karapatan sa kanyang bahagi ng pamana, sa dote sa 
oras ng kasal, sa pagpili ng kanyang pakakasalan, at mayroon 
siyang karapatang mag-asawang muli pagkatapos ng 
diborsyo at iba pang katulad nito na sadyang taliwas sa 


000966552200985 


3 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


sinasabi ng Bibliya.” Sa kabilang dako, mababasa sa Qur'an: 


9Sa Levitico 15:19-30, ating mababasa: “Kapag ang isang babae ay 
nilalabasan ng dugo na kanyang buwanang pagdurugo mula sa kanyang 
katawan, siya ay marumi sa loob ng pitong araw, at sinumang humipo sa 
kanya ay magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. Anumang 
kanyang mahigaan sa panahon ng kanyang karumihan ay magiging 
marumi, at anumang maupuan niya ay magiging marumi. Sinumang 
humipo ng kanyang higaan ay maglalaba ng kanyang mga damit, at 
maliligo sa tubig, at magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. At 
ang sinumang humipo ng alinmang bagay na kanyang maupuan ay 
maglalaba ng kanyang mga damit, at maliligo siya sa tubig, at magiging 
marumi hanggang sa paglubog ng araw. Maging ito ay nasa ibabaw ng 
higaan o nasa anumang bagay na inupuan niya, kapag kanyang hinipo, 
siya ay magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang 
sinumang lalaki ay sumiping sa kanya, at mapasa lalaki ang karumihan 
niya, ang lalaki ay magiging marumi sa loob ng pitong araw, at bawat 
higaan na kanyang higaan ay magiging marumi. Kung ang isang babae ay 
labasan ng dugo sa loob ng maraming araw sa hindi kapanahunan ng 
kanyang karumihan, o kung labasan ng dugo sa lampas sa panahon ng 
kanyang karumihan, siya ay marumi sa buong panahon ng kanyang 
karumihan. Bawat higaan na kanyang hinihigan sa buong panahon ng 
kanyang pagdurugo, ay magiging sa kanya'y gaya ng higaan ng kanyang 
karumihan, at bawat bagay na kanyang maupuan ay magiging marumi, na 
gaya ng pagiging marumi ng kanyang karumihan. Sinumang humipo ng 
mga bagay na iyon ay magiging marumi, at maglalaba ng kanyang mga 
damit, at maliligo siya sa tubig, at magiging marumi hanggang sa 
paglubog ng araw. Subalit kapag siya'y gumaling sa kanyang pagdurugo, 
bibilang siya ng pitong araw, at pagkatapos niyon ay magiging malinis 
siya. Sa ikawalong araw ay kukuha siya ng dalawang batu-bato o ng 
dalawang batang kalapati, at dadalhin niya sa pari sa pintuan ng toldang 
tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog pangkasalanan, at ang 
isa'y handog na sinusunog, at itutubos sa kanya ng pari sa harap ng 
PANGINOON, dahil sa kanyang maruming pagdurugo.” Hindi lamang 
isinusumpa ng Bibliya ang babae sa habambuhay na karumihan at 
itinuturing siyang pinagmumulan ng karumihan, itinuturing din siyang 
isang makasalanang nakagawa ng isang krimeng nangangailangan ng 
pai na para bana iyon ay kanyang pinili. Inilalarawan ng Bibliya ang 
ae sa isang pina aaba at pinakadustang kaparaanan. Sa I Timoteo 
5:10, itinuturing na “isang mabuting gawa 
hugasan ang mga paa ng isang banal. Siya ay masama ( 
marapat piliting ipakasal sa kapatid ng kanyang namatay na asawa 
(Deuteronomio 25:5). Hindi siya karapat-dapat sa manahan kung may 
mga kamag-anak na lalaki (Deuteronomio 21:15-17 at Mga Bilang 27:1-11), 
at ang isang lalaki ay may angking karapatang ipagbili ang kanyang anak 
na babae (Exodo 21:7). Bukod dito, ang babaeng diniborsyo ay 
pinagbabawalang mag-asawang muli (Mateo 5:32). 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 3 


“....At sila (mga kababihan) ay may karapatan (sa kanilang 
mga asawa) katulad din ng mga karapatan ng kanilang mga 
asawa sa kanila, kung ano ang makatwiran...” (2:228) 
Ipinapayo rin ng Islam ang kabaitan sa mga magulang at 
pagkikitungo sa kanila nang may pagkahabag kahit 
nagkataong sila ay tutol sa Islam. Ipinahayag ng Allah: 

“At ipinag-utos Namin sa tao na maging mabuti sa kanyang 
mga magulang. Dinala siya sa sinapupunan ng kanyang ina 
nang may panghihina at paghihirap, at ang pag-awat sa 
kanya sa pagpapasuso ay pagkaraan ng dalawang taon. 
Magpasalamat ka sa Alldh at sa iyong mga magulang dahil 
sa Akin ang iyong huling hantungan. Subali't kapag pinipilit 
ka nilang magtambal ng iba sa pagsamba sa Akin na hinggil 
dito'y wala kang kaalaman, huwag mo silang sundin, 
magkagayunma'y pakitunguhan mo pa rin sila nang may 
kabutihan dito sa daigdig” (31:14-15). 

Ang Islam ay nananawagan din na maging maamo at 
mahabagin sa pakikitungo sa kapwa. Nasasaad sa isang Hadith: 
“Ang Apoy (Impiyerno) ay ipinagbabawal sa sinumang 
nakikitungo sa tao nang may kabaitan, pang-unawa at 
habag, at siya ay malapit sa tao.” (Imam Ahmad 3937) 

Hinggil naman sa mga mabalasik, mapagmataas at walang 
pakundangan, ibinilang sila ng Propeta (##) sa mga manana-hanan 
sa Impiyernong-Apoy. (Muslim, bilang 7136) 


000966552200985 


(G0) Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 
Ang Islam ay nagbibigay-dangal at gumagalang sa mga 
karapatang pantao, at kung ilalapat lang ng tao ang mga batas ng 
Shari'ah, tiyak na sila ay mamumuhay sa kapayapaan, 
pagkakasundo at kasiyahan. Sinabi ni Propeta Muhammad (##): 
“Ang nalugi mula sa aking sambayanan ay siya na darating 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay na may mga pagdarasal at 
pag-aayuno at pagbibigay ng kawanggawa. Subali't dala- 
dala rin niya ang mga (masasamang gawa) dahil siya ay 
nanghamak, nagsamantala o nang-abuso, nagnakaw, 
nanakit, o pumatay ng kapwa. Kaya't lahat ng kanyang 
pininsala o biktima ay kukunin sa kanya ang mga kabutihang 
ginawa niya upang ipambayad sa kasalanan kanyang ginawa 
sa kanila. Kapag naubos na ang kanyang mabuting gawa at 
may pagkakautang pa siya, ang kanilang mga masasamang 
gawa ay idaragdag pa sa kanya hanggang sa siya ay itapon 
sa Apoy ng Impiyerno.” (Muslim 6531) 

Ang Islam ay nananawagan para sa katarungan at 
pagpapaubaya maging sa kaaway. Ipinahayag ng Allah: 

“O kayong mga mananampalataya! Maging matatag para sa 
Allah bilang mga makatarungang saksi, at huwag hayaan na 
ang poot at galit sa iba ang maging sanhi ng paghadlang 
ninyo sa katarungan. Maging makatarungan, ito ang higit na 
malapit sa Taqwa (takot), at magkaroon ng Taqwa sa Allah. 
Katotohanan, Ang Allah ang Lubos na Nakababatid sa 
inyong mga ginagawa.” (Qur'an 5:8) 


D0966552 
E 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam oi 


Ang Islam ay isang malawakang relihiyong tumutugon sa 
mga pangangailangan ng isip, katawan at kaluluwa, at 
naaangkop sa lahat ng tao sa lahat ng panahon at lugar. Ito ay 
nagtatagubilin sa lahat ng mabubuting gawa at nag-uutos ng 
pag-iwas sa lahat ng masasamang gawa.” 


Kabilang sa maraming patunay sa pagka-Propeta ni Muhammad( #) ay ang 
katotohanang siya ay isang taong di-nag-aral, di-makabasa at di-makasulat na 
naninirahan sa isang kapaligirang kulang sa edukasyon. Sa kabila nito, nagdala 
siya ng isang kompletong batas na tumatalakay sa bawat aspeto ng buhay ng 
tao sa lahat ng panahon tungkol sa paniniwala, mga gawaing pagsamba, 
pakikisalamuha, mga kabutihang-asal, at iba pa. At atin siyang makikita na 
dala-dala niya ang mga batas na hindi kailanman kayang tapatan o higitan ng 
lahat ng mga batas sa mundo katulad ng ganap na pamamaraan sa pag-aasawa, 
paghihiwalay (diborsyo), pagdadalantao, pagpapamilya, pagtustos sa 
diniborsyo, pamana, ugnayang pamilya at kapitbahay, parusa sa krimen, mga 
karapatang pantao, pulitika, kabuhayan, buhay panlipunan, tuntuning 
kabutihang-asal at paano ang pagkilos sa pagkain, pag-inom, pagbibihis, 
paglalakbay, pagtulog, paggising, paghikab, pagbahin, paghingi ng pahintulot, 
pagdalaw sa maysakit, personal na kalinisan, at iba pa. Hindi niya dinala ang 
lahat ng ito mula sa kanyang sarili at kailanma'y hindi niya inangkin ang mga 
kaalamang ito. Kung ang naging layunin lamang ni Muhammad(:#) ay 
pansariling pakinabang o pagdakila, magiging laban sa kanya ang pag-utos sa 
kanyang mga tagasunod na magsagawa ng ilang mga gawaing tulad ng 
paghuhugas (ablusyon) at pagdarasal nang makalimang ulit isang araw, paliligo 
matapos ang pagtatalik, pag-aayuno - nang hindi man lamang umiinom ng 
tubig - sa buong isang buwan mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw 
taun-taon, lalo na sa Arabia, na ang kapaligiran ay disyertong may di- 
mapaglabanang init, lalo na ang pagbabawal sa kanila ng mga gawaing nais ng 
nakararami tulad ng pag-inom ng alak, pakikiapid, pagpapatubo sa utang, 
pagsusugal, at iba pa. Isinasaad sa Deuteronomio 18:20 at Jeremias 14:15 na 
isinusumpa ng Diyos ang sinumang nag-aangkin ng pagka-Propeta katulad ng 
paghatol Niya kay Hananiah na namatay nang wala pa sa isang taon (Jeremias 
15:17). Ang misyon ni Propeta Muhammad( #), sa kabilang dako, ay nagtagal 
nang 23 taon, at ang relihiyon na kanyang dinala, ngayon ay pinakamabilis 
lumaganap na relihiyon sa buong daigdig. Sa buong buhay niya, itinaguyod 
siya ng Allah sa lahat ng pagkakataon, na walang ipinahihiwatig ito kundi isang 
patunay na siya ay tunay na Propetang mula sa Allah. 


6? Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Bago siya hinirang na maging isang Propeta, siya ay ikinasal 
kay Khadijah, isang mayaman at kagalang-galang na babae 
mula sa Makkah, na pinaglingkuran niya bilang isang 
komersyante. Nang ang balita ng kanyang pagka-propeta ay 
maging hayag, ang kanyang bayan ay nag-alok sa kanya ng 
malaking kayamanan at pati pagputong sa kanya ng korona 
bilang hari kung itatakwil niya ang kanyang panawagan sa 
landas ng Allah. Tumanggi siya at ipinagpatuloy ang landas 
na pinili para sa kanya ng Allah, isang landas na nasangkot sa 
lahat ng uri ng paghihirap alang-alang sa pagpapalaganap ng 
Salita ng Allah. Sa kabila ng lahat ng lakas at 
kapangyarihang nasa dulo ng kanyang mga daliri pagkatapos 
ipalaganap ang mensahe, namuhay pa rin siya nang simple, 
malaya sa mga karangyaan, na maaari niya sanang angkinin. 
Sa halip, natulog siya sa maligasgas na banig ng dayami at 
nani-rahan sa isang bahay na luwad (pinatigas na putik). 
Katulad ng salaysay ng kanyang maybahay: “Maraming 
pagkakataong ang Propeta at ang kanyang pamilya ay 
nagpalipas ng sunud-sunod na gabi nang walang anu-mang 
pagkain. Karamihan sa tinapay na pinagkasya nila sa 
kanilang sarili ay gawa sa barley.” (At-Tirmidhi 2400) 

Sa oras ng kanyang kamatayan, ang kanyang kalasag ay 
naisanla sa isang Hudyo bilang kapalit ng sebada para 
gawing tinapay para sa kanyang pamilya. 

Inialay niya ang buo niyang buhay at mga pagsisikap upang 
tupdin ng sangkatauhan ang dahilan kung bakit sila nilikha at 
iyon ay ang sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos - ang 
Allah nang walang pagtatambal. Kanyang ipinahayag: 

“At hindi Ko nilikha ang “Jinn” at ang tao maliban sambahin 
lamang Ako.” (51:56) Ito ang bukod- tanging paraan upang 
mailigtas ang tao sa kapahamakan tungo sa tunay na 
kaligayan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


J 


000966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam o3 


Si Propeta Muhammad(##), ang kahuli-hulihan sa mga 
Propeta at Sugo ng Allah ay namatay noong taong 632 CE. 
Nag-iwan siya sa atin ng Qur'an, ang panghuling mensahe ng 
Allah, at ng kanyang mga pangaral upang gabayan ang lahat 
ng sangkatauhan hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay. 
Isang manunulat na Amerikano, si Michael Hart, ay nag-ulat 
sa kanyang aklat na “The 100: A Ranking of the Most 
Influential Persons in History,” na si Muhammad (##)- ang 
siyang nanguna sa talaan: 

“Siya lamang ang tanging tao sa kasaysayan na sukdulang 
matagumpay sa antas ng sekular at pan-relihiyong 
pamumuhay.” Ang namumukod-tanging kombinasyong ito 
ay nagbigay-karapatan sa kanya upang ituring siyang 
pinakamaimpluwensiyang tao sa buong kasaysayan ng 
sangkatauhan. Si William Muir, ang mananalaysay na 
Scottish, sa kanyang aklat na "Ang Buhay ni Muhammad", 
ay pumuri sa mga salita ni Propeta Muhammad (:#) dahil sa 
pagiging malinaw ng mga ito, at ang pagiging payak at 
magaan ng kanyang relihiyon. Sinabi rin niyang naisagawa 
ng Propeta( ##) ang mga kahanga-hangang gawain, na walang 
ibang tao sa kasay-sayan ang nagtagumpay, na pukawin ang 
mga kaluluwang lublob sa kasamaan upang buhaying muli sa 
kanila ang kabutihang asal at pagiging marangal na kanyang 
ginawa sa isang maikling panahon. 

Ang bantog na mananalaysay, si George Bernard Shaw, sa 
kanyang aklat na “The Genuine Islam,” Vol. 1, No. 8, 1936, 
ay nagsabing ang mundo ay nasa matinding panga- 
ngailangan ng isang taong nagtataglay ng talino ni 
Muhammad (##). Siya ang Propetang laging inilalagay ang 
kanyang relihiyon sa isang kalagayan ng paggalang at 
karangalan. Dagdag pa niya, na ang Islam ay ang 


7/@22Ne 
090966552200985 


63 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


pinakamalakas na relihiyon sa lahat ng sibilisasyon sa lahat 
ng panahon, na siyang magpapakita ng paglaganap at 
katatagan sa Europa, sa kabila ng katotohanang ang mga 
klero (pari, saserdote, ministro, atbp.) noong mga 
kalagitnaang panahon (medieval times) ay nagbigay ng 
madilim na larawan sa relihiyon ni Muhammad(##) at 
itinuring siyang kaaway ng Kristiyanismo dahil sa taglay 
nilang kamangmangan o pagkapanatiko. Idinagdag pa ni 
Shaw: “Napag-aralan ko na siya - ang kamangha- 
manghang lalaki - at sa aking palagay, malayo sa pagiging 
anti-Kristo, karapat-dapat siyang tawaging Tagapagligtas 
ng Sangkatauhan. Patuloy pa niya: “Naniniwala akong 
kung ang isang taong katulad niya ay maging isang 
diktador ng makabagong daigdig, magtatagumpay siyang 
lutasin ang mga suliranin nito sa isang kaparaanang 
magdudulot ng labis na kapayapaan at kaligayahan na 
siyang kailangang-kailangan...” 

Si Alphonse de Lamartine, ang tanyag na makatang Pranses 
ay nagsabi sa kanyang aklat na Histoire de la Turquie, 
(1854): “Hindi kailanman naitatag ng isang tao, kusang-loob 
man o sapilitan, ang isang higit na dakilang layunin, 
sapagka't ang layuning ito ay hindi saklaw ng kakayahan ng 
tao: ang iwaksi ang mga pamahiing nagsisilbing harang sa 
pagitan ng nilikha at Taga-paglikha... Hindi kailanman 
naisakatuparan ng isang tao sa gayong kaikling panahon 
ang gayong kalawak at pangmatagalang ganap na 
pagbabago sa daigdig... Kung ang kadakilaan ng layunin, 
ang katipiran ng mga kaparaanan, at ang kalakhan ng bunga 
ay ang tatlong batayan ng pagiging henyo (genius) ng isang 
tao, sino ang maglalakas-loob na ihambing kay Muhammad 
ang mga dakilang tao sa kasaysayan? 


7/@22Ne 
090966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 65 


Pinakilos ni Muhammad ang mga kaluluwa. Ibinatay niya sa 
isang aklat ang kanyang panuntunan, na ang bawa't titik 
niyon ay naging isang batas, isang pinagkaisang ispiritwal 
na pamamaraan na kusang nagpasailalim ang mga taong 
may iba't ibang wika, lahi at kulay... at katotohanan ang 
kanyang kasaysayan at ang kanyang kamangha-manghang 
katatagan sa oras ng suliranin at ang kanyang kahinahunan 
kapag siya ang natatalo, at ang kanyang pagsunod sa 
kabanalan at ang kanyang kawalan ng paghahangad sa 
paghahari sa tao, dapat pa nga ba nating itanong: “Mayroon 
pa bang sinumang taong higit na dakila sa kanya?” 

Isinulat ni Dr. Vaglieri sa “Apologia dell” Islamismo:” “Si 
Muhammad, bilang isang mamamahayag ng relihiyon ng 
Diyos, ay maginoo at maawain maging sa kanyang mga 
kaaway. Sa kanya ay naghalo ang katarungan at awa, 
dalawa sa pinakadakilang katangiang maaaring buuin ng 
kaisipang pantao. Hindi mahirap na itaguyod ito sa 
pamamagitan ng maraming halimbawang matatagpuan sa 
kanyang mga talambuhay.” 

Si Dr. Gottlieb Wilhelm Leitner, isang kilalang orientalista 
(bihasa sa kulturang Asya o Silangan) ay nagsabi: “Hindi ko 
mawawakasan ang talumpating ito nang higit na mainam 
kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pag-asa na 
darating na panahon, pararangalan ng mga Kristiyano si 
Kristo nang higit, sa gayundin ang pagpaparangal kay 
Muhammad. May iisang batayan sa pagitan ng Islam at 
Kristiyanismo, at ang isang tao ay isang higit na mabuting 
Kristiyano sa kanyang pagbibigay-galang sa mga 
katotohanang ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta 
Muhammad.”(The Islamic Review,” May 1961, p 6-10) 


7/@22Ne 
090966552200985 


6o Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


VII. Mga Aral ng Kristiyanismo at Islam 
Maraming sekta ng Kristiyanismo ang naniniwala sa 
sumusunod na limang doktrina: (1.) Ang Trinidad [Tatlong 
Persona], (2.) Ang Pagkadiyos ni Hesus, (3.) Ang Pagi-ging 
Anak ng Diyos ni Hesus, (4.) ang Orihinal na Kasa-lanan, 
(5.) Ang Pagtubos ni Hesus. 

Sa Islam, ang pagiging Diyos ng Allah, na lisa, na Bukod- 
Tanging Diyos na Siya lamang ang karapat-dapat sambahin at 
hingan ng tulong ay siyang pangunahing paniniwala ng bawa't 
Muslim. Ito ay taliwas sa tatlong persona sa iisang Diyos ng 
maraming sekta ng Kristiyanismo. Ang pananaw ng Islam hinggil 
sa pagka-Diyos ni Hesus ay pagbabalik ng tao sa paganismo.?' 
Nasusulat sa Qur'an na si Hesus ay hindi diyos na nagka- 
tawang-tao kundi isang kagalang-galang na Propeta at Sugo, 
na nananawagan sa pagsamba sa nag-iisang Allah. Ang 
kanyang panawagan ay katulad ng itinuro ng iba pang mga 
Propeta. Tinatanggihan ng Islam ang pagiging Diyos Anak ni 
Hesus at hindi rin nito tinatanggap ang katuruan ng 
Kristiyanismo na ang kasalanan ay namamana. Gayundin 
naman, itinatakwil ng Islam na si Hesus ay nagsilbing 
pantubos sa kasalanan ng tao. 

Ang pangunahing doktrina ng pananampalataya sa Islam ay anim: 
(1.) Paniniwala sa Kaisahan ng Diyos. 

(2.) Paniniwala sa mga Anghel. 

(3.) Paniniwala sa mga Ipinahayag na Kasulatan. 

(4.) Paniniwala sa mga Sugo ng Diyos. 

(5.) Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom. 

(6.) Paniniwala sa Qadar (ang pagkakatakda ng lahat ng bagay), 
sa kapwa mabuti o masamang aspeto nito. 


3ISa aklat na History of Civilization, Vol. 11, page 276, sinabi ni Will 
Durant: na hindi winakasan ng Kristiyanismo ang paganismo, sa halip ay 
tinanggap ito. Ito ay tumutukoy sa Kristiyanismo ni Paulo (Saul o Pablo) 
na hindi batay sa tunay at wagas na itinuro ni Hesucristo - ang pagsamba 
sa lisang Diyos na nagsugo sa kanya. 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam a 


Ang Trinidad 

Ang doktrinang ito na pinaniniwalaan ng maraming 
Kristiyano sa buong mundo, na siyang tumutukoy sa 
pagkakaroon ng tatlong pagkadiyos, magkakaiba at 
magkakahiwalay na persona ng Diyos: Diyos Ama, Diyos 
Anak at Diyos Espiritu Santo... Ang doktrinang ito ay 
kamangha-mangha, dahil kahit noong una pa man hindi 
nabanggit ni Hesus ang Trinidad. Wala siyang anumang 
sinabi tungkol sa Tatlong Persona ng Diyos na Trinidad. Sa 
katotohanan, ang salitang “persona” mismo ay hindi 
matatagpuan saan mang pahina ng Bibliya. 

Ang pagkakilala ni Hesus hinggil sa Allah ay walang ipinag-iba 
sa pagkakilala ng lahat ng naunang mga Propeta. Lahat sila ay 
nagturo ng kaisahan ng Diyos, hindi kailanman ng Trinidad.?? 


32 Ayon kay Isaias 44:24: “...Ako ang PANGINOON na gumagawa ng lahat na 
bagay na mag-isang nagladlad ng mga langit, na naglatag ng lupa...:” 
gayundin sa Isaias 45:5: “Ako ang PANGINOON, at walang iba, liban sa akin ay 
walang Diyos...,” at maging sa Isaias 45:18: “Sapagkat ganito ang sabi ng 
PANGINOON na lumikha ng langit (siya ay Diyos!), na nag-anyo ng lupa at 
gumawa niyon, (na kanyang itinatag, hindi niya ito nilikha na sira, ito ay 
kanyang inanyuan upang tirhan!) Ako ang PANGINOON, at wala nang iba,” 
ayon sa I Timoteo 6:16: “Siya lamang ang walang kamatayan...” sa Isaias 
46:9: “...Sapagkat ako'y Diyos, at walang iba, ako'y Diyos, at walang gaya ko.” 
Ang Qur'an sa kabilang dako ay nagsasabi, “Ang Allah (45), Siya ang “Rabb” na 
Tagapaglikha ng lahat ng bagay, Tagapagmay-ari at Tagapangasiwa, at lahat 
ng bagay ay nasa ilalim ng Kanyang pangangasiwa at pamamahala, at lahat ng 
bagay ay Siya ang Tagapangalaga.” (39:62), “Ganito ang Alldh (48) na inyong 
“Rabb” (Panginoon) na Tagapaglikha na Kataas-taasan, walang sinumang “ilah” 
(diyos na sinasamba) o bukod-tanging may karapatan lamang at karapat-dapat 
na sambahin kundi Siya, nilikha Niya ang lahat ng bagay. Kung gayon, 
magpakumbaba kayo sa Kanya bilang pagsunod at pagsamba. Siya ang 
“Wakeel” - Tagapangalaga ng lahat ng bagay na Nangangasiwa sa Kanyang 
mga nilikha.” (6:102), “At ipaubaya mo ang iyong sarili sa Allah (95) na Tunay 
at Walang-Hanggang Buhay na hindi namamatay...” (25:58), “Walang anupa- 


00966552200985 


C08)... Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 

Si Hesus ay nagpatibay sa katuruang inihayag sa mga 
propetang nauna sa kanya. “Lumapit ang isa sa mga eskriba, 
at narinig niya ang kanilang pagtatalo, at palibhasa'y 
nalalaman niya na mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay 
tinanong siya, “Alin ang pangunahing utos sa lahat?” 
Sumagot si Hesus, “Ang pangunahin kautusan ay, 
“Pakinggan mo O Israel! Ang Panginoon nating Diyos, ang 


Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos 


nang buong puso mo, nang buong kaluluwa mo, nang buong 
pag-iisip mo, at nang buong lakas mo.” (Marcos 12:28-30) 
Ang ibang katibayan sa Bibliya ay nagpapakitang si Hesus ay 
naniwala sa iisang Diyos na walang kaparis, hindi sa tatlong 
persona sa lisang Diyos, gaya ng pahayag na ito: 
“.. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya 
lamang ang iyong paglilingkuran.” (Mateo 4:10) 

Sa katotohanan, ang doktrina ng Trinidad ay inihalo sa mga 
turo ni Hesus mga 300 taon makaraang lumisan siya. Gayong 
ang apat na Ebanghelyong Kanonikado ay walang anumang 
tinutukoy hinggil sa Trinidad. Bagkus hindi nagturo si Hesus 
ng doktrinang ito, ni ang kanyang mga disipulo, ni ang mga 
naunang dakilang pantas, ni ang mga sinaunang tagasunod ni 
Hesus. 

Ang doktrinang ito ay itinatag ng Konseho ng Nicea 
pagkatapos ng malaking kontrobersyo at pagsasalungatan 


mang bagay ang makatutulad sa Kanya, at siya ang Ganap na nakaririnig, ang 
Lubos na Nakamamasid.” (42:11) 


0096655220098 
ACE 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 0 


(turo) mga mahigit na 300 taon pagkaraang lumisan si Hesus. 
Tinanggap ng Konseho ang opinyon ng kakaunti kaysa sa 
nakararaming naniniwala sa Kaisahan ng Diyos.?? 

Gayunpaman, kung pag-iisipan ito nang malalim, mahina ang 
batayan ng konsepto ng Trinidad. Ito ay nanganga-hulugan 
ng paniniwala sa tatlong persona ng Diyos sa dalawang uri: 
may-hangganan (finite) o walang-hanggan (infinite). Kung 
ituturing silang walang hanggan, sama-katwid may tatlong 
magkakaibang walang hanggan, tatlong magkakaibang 
makapangyarihan sa lahat na bagay, kaya naman, ito'y 


33Ang mga konseho ekumeniko (ecumenical councils) ay nagbigay sa 
kanilang sarili ng pagpapahintulot na lumampas sa kanilang autoridad o 
karapatan - sa Unang Konseho, si Hesus ay ipinahayag bilang Diyos, sa 
Pangalawang Konseho, ang Espiritu Santo ay ipinahayag ding Diyos. Sa 
Pangatlong Konseho, ginawang ina ng Diyos si Maria. Sa Pang-12 
Konseho, binigyan ang Simbahan ng karapatang magpatawad ng mga 
kasalanan, samantalang sa Pang-20 Konseho, ang Papa ay ginawang 
infallible (banal o di-nagkakasala). 

Ayon sa Encyclopedia Americana, nagsimula ang monoteismo bilang 
isang kilusang teolohiko (panrelihiyon) sa unang yugto ng kasaysayan, at 
saka lamang nagkaroon ng paniniwala tungkol sa Trinidad pagkaraan ng 
mga dekada. Sinasabi rin nito ang Kristiyanismo ay produkto ng Judaismo, 
na lubhang mahigpit kapag monoteismo ang tinatalakay. Ang paniniwala 
sa Trinidad ay tinanggap lamang noong pang-apat na dantaon AD at hindi 
ganap na umaayon sa orihinal na paniniwalang Kristiyano hinggil sa tunay 
na katangian ng Diyos. Sa halip, ang Trinidad ay isang paglihis sa orihinal 
na paniniwalang yaon (ihambing sa volume [tomo] 27, pahina 294). Ayon 
sa New Catholic Encyclopedia: “Ang konsepto ng isang Diyos sa tatlong 
persona ay hindi naging bahagi ng buhay Kristiyano at gawaing 
panrelihiyon kundi noong patapos na ang pang-apat na dantaon. Ito ang 
konseptong noong una'y pinangalanang Prinsipyo ng Trinidad. Wala 
kaming makita sa anumang kaparaanan mula sa mga disipulo ng anumang 
hinagap o idea na nahahawig dito.” 


1o Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


nangangahulugan may tatlong mag-kakaibang Diyos. Kung 
ituturing silang may hangganan, samakatuwid hindi maaaring 
maging Diyos ang alinman: ang Ama, ni ang Anak, ni ang 
Espiritu Santo. Sa katotohanan, ang konsepto ng Trinidad ay 
lumitaw bilang bunga ng maling pagturing ng pagka-Diyos 
ng dalawang “nilikha” na si Hesus at ang Banal na Espiritu 
(si anghel Gabriel). Bunga ng hindi makatwirang doktrina ng 
Trinidad, ang kinaugaliang naging tugon ng mga 
namamahala ng Simbahan ay isa itong “misteryo” na di- 
maaabot ng pang-unawa ng tao, at hindi na ito kailangan 
pang unawain sapagka't sapat nang tanggapin ito bilang 
isang bagay na dapat paniwalaan. 

Ang Islam ay nagtuturo nang malinaw at payak na 
paniniwala sa Kaisahan ng Diyos. Pinaninindigan nito ang 
pagiging Bukod-tangi ng Allah at ipinahayag na Siya ay 
walang katambal. Siya ang Ganap at Walang Panga- 
ngailangan, at malaya sa anumang di-kaganapan. Siya ay 
Sandigan o inaasahan ng lahat ng mga nilikha. Hindi Siya 
kailanman nagsilang o isinilang at Siya ay walang katulad. 
Ayon sa Bibliya, Juan 8:38-40, “Sinasabi ko ang mga bagay 
na aking nakita sa aking Ama, at kayo, ginagawa naman 
ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. 
Silay sumagot sa kanya, “Si Abraham ang aming ama.” Sa 
kanila'y sinabi ni Hesus, “Kung kayo'y mga anak ni 
Abraham ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. 
Subalit ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, isang 


Se 


7/@32Ne 
090966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam n 


taong” nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig 
sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham.” 


“At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala 
nila na iisang Diyos na tunay, at si Jesu-Cristo na iyong 
sinugo. Niluluwalhati kita sa lupa, sa pagtatapos ko ng 
gawaing ibinigay mo sa akin.” (Juan 17:3-4) 

Ang Qur'an ay nagpapatibay sa Kaisahan ng Diyos sa 
Kabanata 112: 

“Sabihin (mo O Muhammad!): “Siya ang Alldh, ang Nag- 
iisa. Allah, ang Sandigan ng lahat ng nilikha. Hindi Siya 
ipinanganak, ni hindi Siya nagkaanak. At Siya ay walang 
katulad. 

At matutunghayan din sa Qur'an 4:171: “O Angkan ng 
Kasulatan! Huwag lumampas sa hangganan ng inyong 
pananampalataya, at huwag magsabi ng anuman tungkol sa 
Allah maliban sa katotohanan. Ang Messiah Isa (Hesus), ang 
anak ni Maryam (Maria), ay (hindi hihigit sa) isang Sugo ng 
Allah at ang Kanyang Salita (Mangyari, at nangyari nga!) na 
Kanyang ipinagkaloob kay Maryam (Maria) at ang 
kaluluwang nilikha Niya. Kaya maniwala sa Allah at sa 
Kanyang mga Sugo. Huwag sabihin ang: “Tatlo 
(Trinidad)!” Magtigil (kayo)! Higit na mainam ito para sa 
inyo. Dahil ang Allah ay (ang tanging) Isang Ilah (Diyos), 
sadyang s napakalayo. sa Kanyang Bs Kabanalan (at 


34“... sapagka't Ako'y Diyos, at hindi tao,” (Hoseas 11:9), “Ang Diyos 


ay hindi tao...ni anak ng tao...” (Mga Bilang 23:19) “Ang aking 
Espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagka't sila'y laman...” 
(Genesis 6:3) 


D0966552 
E 


7 ] Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Kaluwalhatian) ang pagkakaroon ng anak. (Dapat tan-daan) 
Sa Kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng nasa mga 
kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At ang Allah ay Sapat 
bilang Tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari.” 

At binabanggit din Qur'an: Katiyakan, naging di-mana- 
nampalataya ang sinumang nagsasabing: "Ang Allah ay 
ikatlo sa tatlo." Sa katunayan, walang tunay na Diyos na 
dapat sambahin maliban sa Isang Ilah (Allah). At kung hindi 
sila titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan, isang 
napakasakit na parusa ang malalasap ng mga di 
nananampalataya sa kanila. Hindi ba sila magsisisi sa Allah 
at humingi ng Kanyang Kapatawaran? Sapagka't ang Alldh 
ay Lagi nang Mapagpatawad, ang Mahabagin. (5:73-74) 
Ang bukod-tanging talata sa buong Bibliya na nagta-taguyod 
sa doktrina ng Santisima Trinidad ay nasa Unang Sulat 
[Efeso o Fpistola] ni Juan, 5:7): “Sapagka't may tatlong 
nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita at ang Espiritu 
Santo at ang mga ito'y iisa.” Subali't, ito ay tinanggal na sa 
New Revised Standard Version ng Bibliya at sa iba pa? 
pagkaraang matuklasan ng mga pantas na Kristiyano na ang 
mga ito ay mga idinagdag (interpolasyon) sa King James 
Version at iba pang edisyon. 


33Halimbawa, sa The Bible in Basic English, The Darby Translation, 
Weymouth's New Testament, Holy Bible: Fasy-to-Read Version, 
Contemporary English Version, The American Standard Version, GOD'S 
WORD Translation, The New Living Translation, The New American 
Standard Bible, The Revised Standard Version, International Standard 
Version, and Hebrew Names Version of World English Bible. 


000966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 13 


Ang Pagkadiyos ni Hesus 

Ang ilang Kristiyano ay naniniwalang si Hesus ay Diyos na 
walang hanggan, ang pangalawang persona ng San-tisima 
Trinidad, na noong mahigit sa dalawang libong taon na ang 
nakararaan, siya ay piniling lumitaw sa isang katawang-tao at 
isinilang ni Birheng Maria, ayon sa pagkakatala sa mga 
Ebanghelyo. Ang doktrinang ito, katulad ng naunang 
tinalakay, ay tumataliwas sa mga salitang inaakibat kay 
Hesus. Hindi kailanman inangkin ni Hesus ang pagka-Diyos, 
na kanyang sinabi sa mga nakapaligid sa kanya, “... Bakit 
tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang 
Diyos lamang.” (Marcos 10:18). Samakatwid, kung 
tumanggi si Hesukristong matawag na “mabuti,” tatanggapin 
ba niyang tawagin siyang “Diyos?” 

Nang nagsalita si Hesus tungkol sa Diyos, Siya ay tinutukoy 
niya bilang, “...sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos 
at inyong Diyos.” (Juan 20:17) 

Tinanggihan din ni Hesus ang kaisipang magagawa niya ang 
anuman nang ayon sa kanyang sarili. Nilinaw niyang ang 
lahat ng bagay ay ayon sa kalooban ng Diyos na nagsugo sa 
kanya. Nakasulat na siya ay nagsabing, “Hindi ako 
makagagawa ng anuman mula sa aking sarili,” Humahatol 
ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, 


3Tto ang sinabi ni Hesus tungkol sa kanyang sarili (na wala siyang 
magagawa ng anuman mula sa kanya). Samantala, ito ang sinabi niya 
tungkol sa Diyos, “...sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay 
maaaring mangyari.” (Marcos 10:27). 


14 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban 
kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.” (Juan 5:30) 
Sinabing muli ni Hesus na ang mga salitang kanyang 
binibigkas ay hindi kanya, kundi inihayag sa kanya bilang 
isang Propetang ipinadala ng Diyos: “Sapagkat ako'y hindi 
nagsasalita mula sa aking sarili kundi ang Ama na nagsugo 
sa akin ang siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang 
dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong bigkasin.” 
(Juan 12:49). 

Gayundin, sa Juan 7:17-18, sinasabi ni Hesus: “Kung ang 
sinuman ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos ay 
makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos, o kung 
ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang nagsasalita nang 
mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling 
kaluwalhatian, subalit ang humahanap ng kaluwalahatian ng 
nagsugo sa kanya ay siyang totoo, at sa kanya'y walang 
kasinungalingan.” 

Ipinahayag din ni Hesus na ang Panginoong (Diyos) ay higit 
na dakila kaysa kanya, ayon sa Juan 14:28: “... Ako'y pupunta 
sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin.” 
Gumawa ng mga bagay si Hesus para sa kaluguran ng Diyos, 
na nagsugo sa kanya. Ayon sa Juan 8:28-29: “...At wala 
akong ginagawa mula sa aking sarili kundi sinasabi ko ang 
mga bagay ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At siya na 
nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinabayaang 
nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na 
nakalulugod sa kanya.” Habang sinasabi niya ang mga bagay 
na ito, marami ang naniwala sa kanya. 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 15 


Gayundin, ayon sa Lucas 4:43, si Hesus ay dumating upang 
ipangaral ang Kaharian ng Diyos: “Subalit sinabi niya sa 
kanila, “Kailangan ko ring ipangaral sa ibang bayan ang 
magandang balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat ako ay 
sinugo para sa layuning ito.” 

Gayundin, sinabi ni Hesus na ang pagpasok sa Kaharian ng 
Langit ay nakasalalay sa pagtalima sa kalooban ng Diyos, sa 
Mateo 7:21: “Hindi lahat ng nagsasabi sa akin "Panginoon, 
Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang 
gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.”?' 
Muli, sinasabi niya sa Marcos 3:35: “Sapagkat sinumang 
gumaganap ng kalooban ng Diyos, ay siyang aking kapatid 
na lalaki, kapatid na babae, at ina.” 

Ayon sa Marcos 13:32, si Hesus ay iniulat ding 
nagpasinungaling na siya'y may kaalaman sa huling oras ng 
mundong ito, na nagsabi: “Ngunit tungkol sa araw o0 oras na 
iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, 
kahit ang Anak, kundi ang Ama.” 


J/Ang salitang “Rabi,” isinaling “Panginoon,” sa tamang pakahulugan ay 
“Guro.” Sinasabi sa Juan 1:38: “Paglingon ni Hesus at nakita silang 
sumusunod ay sinabi niya sa kanila, “Ano ang inyong hinahanap?” At 
sinabi nila sa kanya, “Rabi” (na kung isasalin ang kahulugan ay Guro), 
saan ka nakatira.” 

3Sa Mateo 12:50, mababasa natin: “Sapagkat sinumang gumagawa ng 
kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking mga kapatid na 
lalaki at babae, at ina.” Dito ay pinalitan ni Marcos ang Salitang “Diyos” 
ng “aking Ama” para sa layuning panrelihiyon. Sinabi ni Kinsman na ang 
Lucas at Mateo ay kapwa sinadyang binago ang mga katitikan sa Marcos 
nang may 100 beses para sa layuning panrelihiyon. 


n. 
gling 

NN baiaiin 
PF NE 


00966552200985 


nG Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Sa Lucas 13:33-34, tinutukoy ni Hesus ang kanyang sarili 
bilang isa sa mga Propeta at mga Sugo. At nang kanyang 
maramdaman ang mga pagbabalak na humihikayat sa 
pagpatay sa kanya, kanyang sinabi: “Gayunma”y kaila-ngang 
ako'y magpatuloy sa aking lakad ngayon at bukas at sa 
makalawa, sapagkat hindi maaari na ang isang Propeta ay 
mamatay sa labas ng Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, na 
pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa iyo...!” 
Ang mga salitang ito ni Hesus na iniulat sa Bibliya ay 
nagpapakitang siya, sa relasyon niya sa Diyos, ay namuhay 
nang tulad ng ibang tao. Hindi siya ang Maylikha kundi isang 
nilikhang tulad ni Adam. Nanalangin siya sa Diyos (Marcos 
1:35, Marcos 14:35 at Lucas 5:16), na malinaw na 
nangangahulugang siya ay isang Propeta at hindi Diyos, 
sapagka't ang Diyos ay hindi nananalangin kaninuman. Si 
Hesus ay nagpupuri sa Diyos, na malinaw na makikita sa 
Mateo 11:25: “Nang oras na iyon ay sinabi ni Hesus, 
“Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa...” 
Ang doktrina ng pagka-Diyos ay hindi kinakatigan ng mga 
salita ni Hesus ayon sa nakasulat sa mga Ebanghelyo. 
Katulad ng doktrina ng Trinidad, ang (doktrina ng 
pagkakatawang-tao ay nabuo pagkatapos ng paglisan ni 
Hesus. Isinama ito sa Kristiyanismo mula sa paganismo. Sa 
alamat (mythology) ng mga relihiyong nauna sa 
Kristiyanismo, makikita kung paanong ang ilang bayani ay 
itinuring na mga diyos. Karamihan ng mga nasabi kay 
Krishna ng mga Hindu, Buddha ng mga Buddhista, Mithra 
ng mga Persiyano, Osiris ng mga sinaunang Ehipsiyo, 
Bacchus ng mga Griyego, Baal ng mga Babilonio, at Adonis 


La 


Ng 


009665352200985 


g 


2. 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam U 


ng mga Siryano, ay nasabi tungkol kay Hesus ng mga 
Kristiyano. Samantala, ang Islam ay pinalaya ang mga 
tagasunod nito mula sa gayong mga pamahiin sa pamamagitan 
ng pagtakwil sa doktrina ng pagkakatawang-tao at ng pagsanib 
o pag-iisa ng Diyos sa kaninumang nilikha Niya. 

Mariing inihahayag ng Islam na si Hesus o ang sinumang 
ibang tao ay hindi maaaring maging Diyos. Itinatatwa rin ng 
Islam ang haka-haka na ang Diyos ay maaaring magka- 
tawang-tao o sumanib sa alinman sa Kanyang nilikha. Sa 
kabanata 5, talata 75, sinasabi sa atin ng Qur'an na si Hesus 
ay isang Sugo ng Diyos katulad ng ibang nauna sa kanya, at 
siya at ang kanyang butihing ina “ay kapuwa sila 
kumakain.” Sinumang kumakain, hindi siya magiging Diyos 
kailanman, maging siya man ay si Hesus, si Muhammad 
(##), o ibang Propeta at Sugo, sapagka't ang pag-kain ay 
nangangahulugan ng pangangailangan at pagsan-dig sa 
materyal na bagay. Hindi nangangailangan o sumasandig ang 
Diyos kaninuman. Gayundin, ang pagkain ay kailangang 
tunawin sa tiyan at sa kaakibat nitong pangangailangan ng 
paglabas ng dumi nito. Ang gayong mga gawain ay hindi 
angkop sa Karangalan at Kadalisayan ng Diyos. 

Maraming sambayanan, kahit noon pa mang mga naunang 
panahon, hindi nila pinaniniwalaan ang kanilang mga propeta 
sa kadahilanang hindi (raw) karapat-dapat sa mga propetang 
isinugo ng Diyos na magmumula sa tao na “kumakain at 
umiinom.” Kaya naman, maraming propeta ang pinawalang- 
halaga ng kanilang sambayanan sa ilalim ng ganitong 
pangangatwiran. Isinasalaysay ng Qur'an na ang bayan ni Noah 


7/@2Ne 
090966552200985 


18 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


ay nagsabi tungkol sa kanya: “...Hindi siya hihigit pa sa isang 
taong katulad ninyo, kumakain siya kung ano ang inyong 
kinakain at umiinom siya kung ano inyong iniinom.” (23:33), 
Binabanggit din ng Qur'an (25:7) ang pahayag ng mga Arabo 
hinggil sa pagka-Propeta ni Muhammad(##) na katulad ng 
sumusunod: “At sila (mga di-nananampa-lataya) ay nagsasabi: 
“Bakit ang Sugong ito (Muhammad) ay kumakain ng pagkain 
at naglalakad sa pamilihang katulad natin?” (25:7) 

Hinggil sa mga nag-uukol ng pagkadiyos kay Propeta Hesus, 
nakikita nating tumahak sila sa ganap na pagka-ligaw tungo 
sa isang buong bagong antas ng pagpapababa sa 
Makapangyarihang Diyos, sa pagturing sa Kanya bilang 
isang taong kumakain. 

Ang pagkadiyos ni Hesus ay tinatanggihan sa Qur'an. 
Ipinahayag ng Allah: “Katiyakan, naging di-mananam- 
palataya ang sinumang nagsasabing: “Ang Allah ay ang 
Messiah [Eisa (Hesus)] na anak ni Maryam (Maria). Sa 
katunayan, ang Messiah [Eisa (Hesus)] ay nagsabi: 'O 
Angkan ng Israel! Sambahin ang Allah, ang aking 
Panginoon at inyong Panginoon.” Katotohanan, sinumang 
magtayo ng katambal (sa pagsamba) sa Allah, magka-gayo 'y 
ipinagbawal sa kanya ng Allah ang Paraiso, at ang Apoy 
(Impiyerno) ang kanyang magiging tahanan. At walang mga 
tagatulong para sa mga mapaggawa ng masama.” (5:72) 
Ipinahayag din ng Allah: Katotohanan! Ang katulad ni “Isa 
(Hesus) sa (pananaw ng) Allah ay katulad ni Adam. Nilikha 
siya mula sa alabok. Kapag-daka'y sinabi (ng Allah) sa 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa nsan 29) 
kanya: Kun (Maging!) Fayakun (at naroon na siya).? 

Sa Qur'an, inilalarawan ng Allah si Hesus bilang Kanyang 
Propeta, dalisay at makadiyos katulad ng iba pa Niyang mga 
Propeta, subalit lagi nang bilang isang tao. Ipinahayag ng 
Allah saQur'an, na sinabi ni Hesus, “...Katotohanan, ako ay 
alipin ng Allah, ibinigay Niya sa akin ang Kasulatan, at 
ginawa akong isang Propeta.” (19:30) 
Mababasa sa Bibliya, Mga Gawa 3:13: “Ang Diyos ni 
Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, at ang Diyos ng ating mga 
ninuno, ay nagpuri sa kanyang lingkod na si Hesus...” (New 
Testament, Catholic Edition). 
Mula sa mga katotohanang iniharap sa mambabasa sa itaas, 
malinaw na ang Islam ay hindi ang tanging relihi-yong 
nagpapasinungaling sa pagkadiyos ni Hesus, maging ang 
mga talata na rin ng Bibliya. 

Sa isang pagboto na isinagawa sa isang programang British 
sa telebisyong tinawag na Credo, ang labinsiyam sa 
tatlumpu't isang mga obispo ng Iglesia Anglikano ang 
nagpahayag na ang mga Kristiyano ay hindi kinakai-langang 
maniwala na si Hesus ay Diyos. (Daily News 25 June 1984) 


3? Kahit si Melchisedec, nagsabi ang Bibliya ng tungkol sa kanya: “walang 
ama, walang ina, walang pinagmulan, ni wala siyang sinimulang araw, ni 
kawakasan ng buhay...” (Hebrew 7:3) BMagkagayunman, walang 
sinumang nag-angkin na siya ay may pagka-diyos. 


Et 


000966552200985 


CUM Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 
Ang Pagiging Anak ng Diyos 

Ang doktrinang ito, katulad ng mga naunang tinalakay ay 
hindi naaayon sa mga turo ni Hesus. Sa Biblia, ang 
katawagang “anak ng Diyos” ay ginamit din upang tukuyin si 
Adam (Lucas 3:38) at marami pang Propetang nauna kay 
Hesus. Si Israel, halimbawa, ay tinawag na “Anak ng Diyos” 


[13 


sa isa sa mga aklat ni Moises. “...at iyong sasabihin kay 
Paraon. 'Ganito ang sabi ng Panginoon, si Israel ay aking 
anak, panganay pa man din.”” (Exodo 4:22). 

Gayundin, sa mga Awit, ang gayong titulo ay ibinigay kay 
David. “Ipahahayag ko ang kautusan, sinabi sa akin ng 
Panginoon: “Ikaw ang aking anak, sa araw na ito'y naging 
anak kita. (Mga Awit 2:7) 

Gayundin sa I Mga Cronica 22:10, si Solomon ay tinawag 
na Anak ng Diyos: “Siya ay magtatayo ng bahay para sa 
aking pangalan. Siya'y magiging aking anak, at ako'y 
magiging kanyang ama, at itatatag ko ang trono ng kanyang 
kaharian sa Israel magpakailanman.” 

Sa mga pahayag na nabanggit sa itaas at maraming iba pang 
mga talata sa Bibliya, napagtibayan na ang salitang anak ay 
hindi literal na kahulugan kundi nangangahulugan ito ng 
pagiging malapit sa pagmamahal sa Allah. Tung-hayan natin 
ang sinabi ni Hesus: 

“.. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway...upang kayo'y maging 
mga anak ng inyong Ama na nasa langit...” (Mateo 5:44-45) 
“Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y 
tatawaging mga anak ng Diyos.” (Mateo 5:9) 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam si 


Ang pagsusuri sa lahat ng naturang mga talata, walang pag- 
aalinlangan na ang kahulugan ng salitang “anak” ay isang 
talinghaga ng pagkamalapit sa Diyos. Samakatwid, wala sa 
katuwiran na ituring si Hesus bilang Anak ng Diyos sa isang 
pantanging kahulugan katulad ng pananaw ngayon ng 
kalakhang Kristiyano. Nang iakibat kay Hesus ang pariralang 
“Anak ng Diyos,” ganap na kasingka-hulugan din ito nang 
iukol ang salitang ito kina Adam, Israel, David, at Solomon. 
Si Hesus ay tinukoy na “Anak ng Diyos” sa Bibliya nang 13 beses 
samantalang siya ay tinukoy na “Anak ng Tao” nang 83 ulit. 
Mariin at walang pasubaling itinatakwil ng Qur'an ang 
doktrina ng pagiging “Anak ng Diyos” sa 2:116: “At sila 
(mga Hudyo, mga Kristiyano at mga pagano)ay nagsasabi: 
“Ang Allah ay nagkaroon ng anak.” Luwal-hatiin Siya 
(Sadyang Dakila Siya sa anumang inaakibat nila sa Kanya). 
Hindi lamang iyon, Sa Kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng 
nasa mga kalangitan at nasa kalupaan, at ang lahat ay 
sumusuko nang may pagtalima (sa pagsamba sa) Kanya.” 
Bukod dito, ang pag-uugnay ng isang anak sa Diyos ay 
nangangahulugan ng pagtatwa at ipagkaila ang mga 
katangian ng Diyos hinggil sa pagiging Ganap at Perpekto, 
ang May-Kasapatan at ang Isang walang pangangailangan. 


82 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Ang Orihinal na Kasalanan 

Ayon sa paliwanag sa dokrinang ito, nagkasala si Adam nang 
sumuway siya sa Allah hinggil sa pagkain niya mula sa 
ipinagbawal na puno (ang puno ng pagkilala sa kabutihan 
laban sa kasamaan) ayon sa Genesis 2:17.” 

Bunga nito, at ayon sa teolohiyang Kristiyano, lahat ng 
angkan ni Adam ay nagsipagmana ng kasalanang nagawa 
niya, na nangangahulugan na ang lahat ng tao ay isinilang na 
may orihinal na kasalanang ito. At ayon sa Kristiya-nismo, 
upang maisakatuparan ang katarungan ng Diyos, isang 
kabayaran ang dapat bayaran sa bawa't kasalanang nagawa. 
Sa madaling salita, hindi hahayaan ng Diyos na di- 
pagbayaran ang anumang kasalanan at hindi Niya 
mapapatawad kahit ang isang maliit na kasalanan! Kaya 
naman, ang makapaglilinis ng kasalanan ay sa pamama-gitan 
lamang ng pagdanak ng dugo. Ayon kay Pablo, “...walang 
kapatawaran kung walang pagdanak ng dugo.” (Mga 
Hebreo 9:22) 

Subali't ang dugong ito ay dapat na maging perpekto (o 
ganap), walang sala at dalisay. Samakatwid, si Hesus, na di- 
umano'y anak ng Diyos, ay nagbuhos ng kanyang walang 
dungis na dugo, nagdusa ng di-mailarawang paghihirap at 
namatay upang bayaran ang gawad na parusa para sa mga 
kasalanan ng tao. Sa dahilang siya ay pinaniniwalaan nilang 


“Maaaring angkop na itanong: Paanong maparurusahan si Adam sa 
kanyang ginawa kung hindi niya alam ang tama mula sa mali?3 

4Ang talatang ito mismo ay salungat sa ibang mga talata ng Bibliya na 
nagsasaad na ang pagbabayad ay maaaring gawin sa pamamagitan ng 
pagg-aalay ng harina ayon sa Levitico 5:11, o salapi ayon sa Exodo 
30:16, o “mga hiyas na ginto, mga panali sa braso, at mga pulseras, mga 
singsing na pantatak, mga hikaw, at mga kuwintas sa leeg...” ayon sa 
Mga Bilang 31:50. 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 83 


walang hanggang Diyos, siya lamang ang makapagbabayad 
ng katumbas na halaga sa walang hanggang kasalanan. 
Samakatwid, sa ganitong pananaw, walang sinumang 
maliligtas hangga't hindi niya tanggapin si Hesus bilang 
kanyang personal na taga-pagligtas.”” 

Bukod dito, ang bawa't isa'y hinatulang magdusa nang 
walang hanggan sa Impiyernong-Apoy dahil sa kanyang likas 
na namanang kasalanan maliban na lamang kung tanggapin 
niya ang pagbabayad sa kanyang kasalanan na ginawa ni 
Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. 

Ang doktrinang ito ay maaaring hatiin sa tatlong mali- 
liwanag na bahagi: (1) ang orihinal na kasalanan, (2) ang 
paniniwala na ang katarungan ng Diyos ay nanganga-ilangan 
ng pagpaparusa ng kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak 
ng dugo, at (3) ang paniniwalang si Hesus ang tumubos sa 
mga kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang 
pagkamatay sa krus at ang kaligtasan ay para lamang doon sa 
mga naniniwala sa kanyang banal na pagpapakasakit. 
Hinggil sa unang bahagi, isinulat ni Rev. De Groot 
(Catholic Teaching, pahina 140): “Itinuturo sa atin ng 
Kasulatan na ang kasalanan ni Adam ay nasalin sa lahat ng 
tao (hindi kabilang ang ating Mahal na Birhen). Sapagka't 


“to ay salungat sa mababasa sa Isaias 43:11 na ang Diyos na lumikha ay 
nagsabi, “Ako, Ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang 
tagapagligtas.” Ang talatang ito ay malinaw na nagsasaad na ang Diyos 
lamang ang tanging tagapagligtas. 

“Kung ang paniniwala sa pagkapako ni Hesus sa krus ang tanging paraan 
ng kaligtasan sa mga nabuhay noong kanyang kapanahunan at sa mga 
naniwala sa kanya pagkatapos niyang lumisan, ano ang kinahinatnan ng 
mga naunang mga makasalanang namatay bago ang pagkakasugo kay 
Hesus, nat kailanma'y di-nagkaroon ng pagkakataong makilala siya o 
maniwala sa kanyang pagkapako sa krus? 


V Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


sa pahayag ni San Pablo sa (Mga Taga-Roma 5:18-19): 
“...Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway 
ng isang tao (Adam) ang marami ay naging mga 
makasalanan, gayundin sa pamamagitan ng pag-sunod ng 
isa (Kristo) ang marami ay magiging mga matuwid.” Ayon 
sa mga pahayag na ito, ipinakikita na ang lahat ng tao ay 
nagmana sa kasalanan ni Adam. Katulad ng marami pang 
ibang paniniwalang Kristiyano, ang doktrina ng “Manang 
Kasalanan” ay hindi nakatatagpo ng katibayan sa mga salita 
ni Hesus o sa mga Propetang nauna sa kanya. Itinuro nila na 
ang bawa't tao ay mananagot sa kanyang sariling mga gawa, 
ang mga bata ay hindi parurusahan sa mga kasalanan ng 
kanilang mga magulang. 

Walang taong isinisilang na makasalanan. Si Hesus mismo ay 
nagturing sa mga bata bilang walang malay at dalisay, at 
hindi isinilang na makasalanan. Malinaw mula sa kanyang 
sinabi: “...Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na 
bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga 
ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Tunay na sinasabi ko 
sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap sa kaharian ng 
Diyos katulad ng isang batang maliit, hindi siya 
makapapasok doon.” (Marcos 10:14-15) 

Kung isasaalang-alang nang makatuwiran ang pagkaka-roon 
ng “Manang Kasalanan”, magiging kawalan ng katarungan sa 
pinakamataas na antas ang isumpa ang lahat ng lahi ng 
sangkatauhan dahil lamang sa pagkakasalang ginawa ng ating 
unang magulang (sina Adam at Eva) mga libu-libong taon na 
ang nakaraan. Ang kasalanan ay ang kusang paglabag sa 
Batas hinggil sa tama at mali, kaya't ang pananagutan o 
paninisi para rito ay marapat lamang sa taong gumawa nito at 
hindi sa kanyang mga supling. BB Isang napakabigat na 
kawalang-katarungan ang ituring na makasalanan ang isang 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 85 


tao sa pagkasilang pa lamang niya. Isang sukdulang kawalan 
ng katwiran at kawalan ng habag ang paniniwala sa 
doktrinang ito katulad ng pasiyang panrelihiyon ni San 
Agustin na ang lahat ng mga sanggol na hindi binyagan ay 
nakatakdang masunog sa Impiyernong Apoy nang walang 
hanggan! Hanggang kamakailan, ang mga namatay na 
sanggol na hindi nabinyagan ay hindi maaaring ilibing sa 
mga inihandog na lupain sa Kakristiyanuhan dahil sa 
paniniwalang pumanaw sila nang may “orihinal na 
kasalanan.” 

Itinatakwil ng Islam ang doktrinang “Orihinal na Kasalanan”. 
Sa Islam, itinuturing ang mga bata bilang dalisay at walang 
bahid kasalanan sa kanilang pagkasilang, dahil ang kasalanan 
ay hindi namamana, kundi isang bagay na matatamo ng isang 
tao sa pamamagitan ng pagsagawa niya mismo ng mga bagay 
na hindi dapat gawin, at di-pagganap sa mga bagay na dapat 
niyang gawin. 

Ang ikalawang bahagi ng doktrinang Kristiyano tungkol sa 
pagbabayad, mna ang katarungan ng Diyos ay nanganga- 
ilangan ng kabayaran para sa orihinal at iba pang mga 
kasalanan ng tao. Kung sakali mang magpatawad ang Diyos 
sa isang makasalanan nang walang kaparusahan, magiging 
pagsalungat ito sa Kanyang pagkamakatarungan. Hingil 
dito'y isinulat ni Rev. W. Goldsack (The Atone-ment, 
pahina 3): “Dapat maging kasinlinaw ng sikat ng araw 
kaninuman na hindi maaaring labagin ng Diyos ang 
Kanyang sariling batas: “Hindi niya mapatatawad ang isang 
makasalanan nang hindi muna siya bibigyan ng angkop na 
parusa.” Sapagka't kung ginawa Niya ito (ang 
pagpaparusa), sino ang tatawag sa Kanya ng “Makata- 
rungan” at Makatwiran?” 


xi 


2. 


009665352200985 


bo Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Sa sinumang may ganitong pananaw, nagpapakita lamang 
siyang may ganap na kamangmangan sa pagiging maka- 
tarungan ng Diyos. Hindi lamang hukom at hari ang Diyos. 
Alinsunod sa paglalarawan sa Kanya ng Qur'an, Siya ang 
Mahabagin, ang Maawain, ang Mapagmahal, ang Bukod- 
Tanging Nagmamay-ari ng lahat, at ang Tagapangasiwa sa 
Araw ng Paghuhukom.” Hindi lamang Siya Ganap na 
Makatarungan kundi Ganap na Maawain din Siya at Ganap 
na Mapagpatawad, “...Siya ang Ganap na Maawain sa lahat 
ng nagpapakita ng habag (12:92) 

Kung batid ng Diyos na ang tao ay taimtim na nagsisisi, may 
tunay na hangaring labanan at talunin ang kasamaan sa kanyang 
sarili, lubusang mapatatawad ng Makapang-yarihang Diyos ang 
kanyang mga kamalian at kasalanan, yamang ang tanging 
angkop na dahilan para sa pagpaparusa ay upang pigilin ang 
kasamaan at sa pagbabago ng nagkasala. Ang pagpaparusa sa 
isang tao sa kanyang nakaraang mga kasalanan, maging 
pagkatapos niyang magsisi at baguhin ang kanyang sarili, ay 
isang palatandaan ng paghihiganti, hindi katarungan. 

Gayundin, ang pagpapatawad sa isang tao pagkatapos siyang 
parusahan, o pagkatapos igawad ang parusa sa ibang tao sa 
halip na parusahan siya mismo ay hindi maituturing na 
kapatawaran sa sinumang may malawak na pananaw. 

Ang sinasamba nating Diyos ay isang Diyos ng habag at awa. 
Kung nagtakda Siya ng batas at nag-utos ng karapat-dapat na 
pagsunod, iyon ay hindi para sa Kanyang Sariling 
kapakinabangan kundi para lamang sa kapakinabangan ng 
sangkatauhan. At kung nagpaparusa Siya sa isang tao dahil sa 
kanyang mga kamalian at kasalanan, iyon ay hindi para sa 
Kanyang kaluguran o kabayaran, katulad ng ipinaha-hayag 
ng dokrina ng Kristiyanismo, kundi para sugpiin ang 
kasamaan at linisin ang makasalanan. Pinatatawad ng Diyos 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 8 


ang mga kamalian at kasalanan ng mga nagwaksi ng kanilang 
mga sala at binago ang kanilang mga sarili nang hindi sila 
pinaparusahan. Ito ay hindi salungat sa katarungan ng Diyos. 
Kaya'y ipinahayag Niya saQur'an: 

“. itinakda ng inyong Panginoon sa Kanyang Sarili ang 
Habag, upang sa gayon kung sinuman sa inyo ang gumawa 
ng kasamaan dahil sa kamangmangan, at pagkaraa 'y nagsisi 
at gumawa ng kabutihan, magka-gayo 'y tunay na Siya ang 
Mapagpatawad, ang Maha-bagin. '(6:54). 

Ang ikatlong bahagi ng doktrinang Kristiyano ng pagtubos 
ay nagsasabing si Hesus ang nagbayad o tumubos sa orihinal 
na kasalanan at iba pang mga kasalanan ng tao sa 
pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, at 
ang kaligtasan ay hindi makakamtan nang walang paniniwala 
sa kapangyarihan ng pagliligtas ng kanyang dugo. 

Isinulat ni J. F. de Groot (Catholic Teaching, pahina 162): 
“Yayamang si Kristo, Diyos na Nagkatawang-Tao, ay inako 
niya sa kanyang sarili ang ating mga sala upang tubusin ang 
mga iyon sa pamamagitan ng pagtugon sa pag-aatas ng 
Diyos para sa katarungan, siya ang tagapamagitan sa Diyos 
at tao.” Ang doktinang ito ay hindi lamang pagtatatwa sa 
pagkamaawain ng Diyos kundi maging sa Kanyang 
pagkamakatarungan.““ 

Ang pangangailangan ng pantubos o kabayaran ng dugo 
upang patawarin ang mga kasalanan ng tao ay pagpapakita ng 


“Sa bahaging ito, maaaring itanong: Ang pagdurusa ba ni Adam at 
pagsisisi niya sa Diyos, ang pagpapalayas sa kanya sa Paraiso, ang pagbaha 
at maraming mga sakripisyong ginawa para sa Diyos ay hindi pa ba sapat 
na kabayaran para sa kanyang kaligtasan? Paano ang mga kasalanang higit 
na karumal-dumal kaysa sa kay Adam? At papaanong ang hiwaga 
(misteryo) ng kaligtasan ay nanatiling di batid ng lahat ng mga Propeta na 
sa dakong huli”y simbahan lamang ang nakatuklas nito? 


00966552200985 


Ces) 
Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


ganap na kawalan ng awa, at ang pagpaparusa sa isang taong 
walang kinalaman sa mga sala ng iba, maging siya man ang 
may nais o hindi, ay isang napakasidhing kawalan ng 
katarungan. 

May mga pagsalungat na nagpapatotoo sa kamalian ng 
paniniwala sa pagtubos at pagkamatay sa krus. Ang 
sumusunod ay ilan lamang sa mga ito: 

Una: Ang doktrina ng pagkapako sa krus ni Hesukristo 
bilang pagtubos sa orihinal na kasalanan ay nakabatay sa 
tiwaling pundasyon. At anumang nakatayo sa tiwaling 
pundasyon, ito mismo ay tiwali. Ang ipinangangaral ng 
simbahan na ipinamana ni Adam ang kanyang kasalanan sa 
kanyang lahi ay salungat sa mga talata ng Torah na ayon sa 
Bibliya, si Hesus ay hindi dumating upang sirain ang kautusan o 
ang mga Propeta, kundi upang tuparin (Mateo 5:17-18). 
Gayundin mababasa natin sa Deuteronomio 24:16: “Ang 
mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak, ni ang mga 
anak ay papatayin dahil sa mga ama, bawat tao'y papatayin 
dahil sa kanyang sariling kasalanan.” 

Sa Ezekiel 18:20, nababasa rin natin: “Ang taong nagkasala 
ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa 
kasalanan ng ama, ni ang ama ay magdurusa dahil sa 
kasalanan ng anak.” 

Si Hesus na rin ang nagsabi, ayon sa Mateo 16:27: "...at kanyang 
gagantihan ang bawa ' tao ayon sa kanyang mga gawa.” 

Ito ay sumasang-ayon sa Qur'an: “Na walang taong may 
pasanin ang babalikat pa sa pasanin ng iba. Na ang taong 
iyon ay walang makakamtan maliban sa kanyang ginagawa 
(mabuti man o masama) at ang kanyang mga gawa ay 
makikita.” (53:38-40) 

Ikalawa: Ayon sa Genesis 5:5, ang ating ama, si Adam, ay 
namuhay na kasama ng kanyang asawa sa loob ng 930 


7/22 Ne 
009666552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 8) 


pagkatapos nilang kumain mula sa bawal na puno. Ito ay 
nagpapatunay sa kamalian ng Genesis 2:17, na nagsa-saad: 
“Subalit mula sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti sa 
masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw 
ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka.” 

Ngunit hindi naganap ito. Ito ay nangangahulugan din na si 
Adam ay nagsisi at humingi ng tawad at siya ay pinatawad ng 
Diyos. Ang Ezekiel 18:21-22 ay nagsasaad: 

“Ngunit kung ang masamang tao ay lumayo sa lahat niyang 
kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng 
aking mga tuntunin, at gumawa ng ayon sa batas at matuwid, 
siya'y tiyak na mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. 
Alinman sa kanyang mga paglabag na nagawa niya ay di na 
aalalahanin pa laban sa kanya, sapagkat sa matuwid na 
gawa na kanyang ginawa ay mabubuhay siya.” 

Kaya't sina Adam at ang kanyang asawa ay “namuhay,” at 
nangyaring “tumalikod sa lahat ng kanilang mga kasa- 
lanang ginawa.” Nangangahulugan lamang na ang kasa- 
lanan ay hindi namamana, at sa gayon ay walang dahilang si 
Hesus ay mamatay para sa mga kasalanan ninuman. Ito ay 
may ganap na pagsang-ayon sa Qur'an, na nagsasaad: 

“Sa ganoon sumuway si Adam sa kanyang Panginoon, kaya 
siya'y naligaw. Pagkaraa'y hinirang siya ng kanyang 
Panginoon, at binalingan siya nang may pagpapatawad, at 
binigyan siya ng patnubay.” (20:121-122). 


“Kung ang nakagawa nito ay isang taong “masama,” paano naman kung 
ang nagkasala ay nagkataong isang matuwid na taong katulad ni Adam? 
Katiyakan, siya ay pagkakalooban na kapatawaran sapagka't siya ay 
humingi ng kapatawaran at nagsisi. [Mangyari lamang tingnan din sa Mga 
Hebreo 5:7, kung paanong dininig ang kanyang panalangin na iniligtas si 
Hesus sa kamatayan.)] 


00966552200985 


o0 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Ikatlo: Hindi tumpak ayon sa Bibliya na sabihing si Hesus ay 
dumating upang magnais na mamatay para sa mga sala ng 
tao. Nababasa natin sa Bibliya na hindi niya ninais mamatay sa 
krus. Sapagkat nang kanyang malaman na ang kanyang mga 
kaaway ay nagbabalak laban sa kanyang buhay, sinabi niya na 
ang kanyang kaluluwa ay “...lubhang malungkot hanggang sa 
kamatayan...” (King James Version, St. Mark 14:34). 
Pagkatapos niyon ay nanalangin siya sa Diyos, na nagsasabing: 
“Abba, Ama, ang lahat ng bagay ay maaaring mong 
mapangyari. Ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayunma'y hindi 
sa nais ko, kundi sa nais mo.” (Marcos 14:36). Sinabihan din 
niya ang kanyang mga disipulo (tagasunod) na bumili ng mga 
tabak (espada) (Lucas 22:36) at magbantay sa kanya sa gabi 
at ipagtanggol siya sa kanyang mga kaaway. 

Ikaapat: Sinasabi sa atin ng Bibliya sa Marcos 15:34 na ang 
taong nakapako sa krus ay sumigaw nang may malakas na 
tinig, “Eloi, Eloi, lama sabacthani?” na nangangahulugang, 
“Diyos ko, Diyos ko, bakit Mo ako pinabayaan?” Ang 
gayong mga panaghoy (pagdaing o pagtangis) ng kawalan ng 
pag-asa - kung tatanggapin nating totoo ang naganap alang- 
alang sa pagtatalakayan - ay nagpapatotoong ang taong 
nakapako sa krus ay di-ginustong mamatay sa krus. Higit na 
mahalaga, ang talata ay nagtataglay ng malinaw na 
katibayang ang nakapako sa krus ay hindi maaaring maging 
si Hesukristo, sapagkat ang gayong walang pag-asang 
panaghoy at sindak ay hindi naaangkop sa isang Propeta ng 
Diyos, lalo pa't isang ipinamamalitang isa siyang Diyos. 
Ikalima: Alinsunod sa Marcos 14:50, ang pagkamatay sa 
krus ay hindi nasaksihan ninuman ng mga disipulo ni Hesus 
sapagka't,“Iniwan siya ng lahat at tumakas sila.” 


4Sa kadahilanang dapat tayong mag-isip ng kabutihan hinggil sa mga 
disipulo ni Hesus, na kung kaya, maaari nating ipakahulugan ang isa sa 
dalawang bagay: na ang talatang ito ay isa pang PAGA GA atk 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam o1 


Gayundin, walang sinuman sa mga sumulat ng Ebanghelyo at 
mga Fpistola (Sulat) ang nakasaksi ng pagkamatay sa krus, 
magkagayo'y walang mga kapani-paniwalang saksi. Kaya, 
ang mga pinagkunan ng kuwento ay kaduda-duda lalo na 
kung tutuusing ang mga Ebanghelyong Kanoniko mismo ay 
nagkakaiba-iba tungkol sa mga eksaktong detalye ng 
kamatayan sa krus mula sa simula hanggang sa huli. 
Ikaanim, Ang kaisipang pagbuhos ng dugo ay kailangan 
upang pawiin ang galit ng Diyos ay dumating sa 
Kristiyanismo mula sa isang sinaunang paglalarawan sa 
Diyos bilang isang makapangyarihang demonyo. Walang 
makatwirang ugnayan sa pagitan ng kasalanan at dugo. Ang 
pumapawi ng mga kasalanan ay hindi dugo, kundi 
pagkalungkot sa nagawa, taimtim na pagsisisi, masigasig na 
pagpigil sa mga masasamang hilig at patuloy na 
pagsusumikap na isakatuparan ang kalooban ng Diyos ayon 
sa pahayag sa atin ng mga Propeta. Karagdagan pa rito, nang 
si Hesus ay tanungin tungkol sa landas tungo sa buhay na 
walang hanggan, ang tugon niya ay hindi ang paniniwala sa 
kanya bilang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagbubuhos 
ng kanyang dugo. Sa halip, ito ang tinuran: “...ngunit kung 
ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos.” 
(Mateo 19:17). 

Ang pamamaraang Kristiyano tungkol sa kaligtasan ay hindi 
lamang mali ayon sa moralidad (mabuting asal) at katuwiran 
kundi sumasalungat din sa mga salita ni Hesus. Siya ay 
dumating upang iligtas ang tao sa kasalanan sa pamamagitan 


bahagi ng orihinal, o kaya (kung ito ay totoo), ang mga disipulo ay 
nangyaring umalis sapagkat batid nilang ang nakapako ay hindi si Hesus 
mismo. Alinman sa dalawang ito, magkatulad pa rin ang kalalabasan. 


7/@22Ne 
090966552200985 


o2 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


ng kanyang mga turo at sa mga halimbawa ng kanyang 
makadiyos na pamumuhay, na sadyang taliwas sa itinuturo 
ng simbahan sa kusang pagkamatay niya sa krus para sa tao 
at pag-aalay ng dugo para sa kanilang mga kasalanan. Ang 
kanyang misyon ay tawagin din ang mga makasalanan na 
magsisi katulad ng paanyaya ng lahat ng mga Propetang 
nauna sa kanya. Kailanman ay hindi niya sinabing siya ay 
dumating para sa pagtubos sa kasalanan ng tao. Ito ay 
binibigyang-diin sa Mateo 4:17, katulad ng sinasabi sa atin 
tungkol kay Hesus: 

“Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Hesus at 
nagsabi, “Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang 
kaharian ng langit.” 

Sadyang di-maintindihan na ang Bibliya ay tumungo sa 
sukdulang pagmamalabis at paghamak kay Hesus sa pama- 
magitan ng pagturing sa kanya bilang isang isinumpa. 
Sinasabi ni Pablo: 

“Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan sa 
pagiging isang sumpa sa atin - sapagkat nasusulat, “Sumpain 
ang bawat binibitay sa punungkahoy”(Galacia 3:13) 

Ang doktrina ng pagtubos, katulad ng sinaunang paniniwala 
ng Kristiyano, ay nagmula sa mga napaka-tandang (ancient) 
paganong relihiyon. Ayon kay Arthur Findley (Rock of 
Truth, pahina 45), labing-anim mna pangalan ang 
pinaniniwalaan ng kanilang mga mama-mayan na sila ay 
dumating para sa kanilang kaligtasan at pagtubos. Ang ilan sa 
kanila ay ang Ehipsiyong Oxsiris (1700 BC), ang Babilonyong 
Baal (1200 BC), Ang Hindung Krishna (1000 BC), ang 


000966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 93 


Tibetanong Andra (725 BC), ang Intsik na Buddha (560 BC) 
at ang Persiyanong Mithra (400 BO). 

Ang doktrina ng pagtubos ay hindi lamang isang insulto sa 
matinong kaisipan, bagkus nag-uudyok din ito sa mga taong 
isantabi ang mabubuting gawa at gumawa ng mga kasamaan 
katulad ng pagpaslang, pagnanakaw, pangga-gahasa at 
pakikiapid. Minaliit ni Pablo ang kahalagahan ng mga 
pangaral ni Hesus, at kanyang ipinahayag: 

“Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring-ganap 
sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng 
kautusan. ”(Mga Taga-Roma 3:28) Sinabi pa rin niya na si 
Abraham ay hindi natulungan ng kanyang mga gawa (Mga 
Taga-Roma 4:2) 

Samakatwid, si Pablo ang may kagagawan na ang kalig-tasan 
ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng panini-wala sa 


pagkamatay ni Kristo sa krus. Ano ang magiging kalagayan 
ng sangkatauhan kung maniniwala ang tao sa ganitong 
kaisipan? Ang tugon sa pag-aangkin ni Pablo ay ginawa 
mismo ni Hesus: 

“Kaya't sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos 
na ito, at ituro ang gayon sa tao, ay tatawaging kaliit-liitan 
sa kaharian ng langit, datapwat ang sinumang gumanap at 
ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit.” 
(Mateo 5:19) 

Tinatanggihan ng Islam ang doktrina ng pagtubos. Ipinaha- 
hayag nito na ang kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi 
makakamtan sa pagdurusa at pagpapakasakit ng sinumang 


o4 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


tao kundi sa habag lamang ng Diyos at ng pansariling 
taimtim na pagsisisi ng isang tao, kalakip ang matibay na 
pagsisikap na pag-iwas sa kasamaan at sa paggawa ng 
kabutihan. Gayundin, kapag ang mga nagawang kasalanan ay 
nasasangkutan ng kawalang katarungan sa tao, ang mga 
karapatang yaon ay dapat isauli sa mga tunay na nagmamay-ari 
at dapat hingin ang kanilang pagpapatawad hangga't maaari. 
Ang Qur'an ay nangangako ng kaligtasan sa lahat ng mga 
naniniwala sa Kaisahan ng Diyos at gumagawa ng mabuti: 


“Siyang tunay, sinuman ang isuko ang kanyang sarili sa 
Allah at gumagawa siya ng kabutihan, magkagayo'y nasa 
kanyang Panginoon ang kanyang gantimpala, sa gayo'y 
walang dapat ipangamba, ni hindi sila malulumbay” (2:112) 
Mababasa rin sa Qur'an: 8 “Kaya sinumang umaasang 
makatatagpo niya ang kanyang Panginoon, hayaan siyang 
gumawa ng makatarungan at huwag magtambal ng anuman 
sa pagsamba sa kanyang Panginoon.” (18:110) 


Ang mababasa sa Santiago (James) 2:14 at 17 ay kapwa 
umaayon sa Islam at sa mga utos, sa pagsasabing: “Ano ang 
pakinabang, mga kapatid, kung sinasabi ng sinuman na 
siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? 
Maililigtas ba siya ng kanyang pananampala-taya...? 
Kaya't ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa 
kanyang sarili.” 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 95 


Islam: Ang Monoteismong Relihiyon ng Lahat ng mga Propeta: 

Ang isang walang pagkiling na pagsusuri sa mga nasabing 
doktrina ng Kristiyanismo ay walang pupuntahan kundi sa 
iisang tanging pagwawakas: na ang mga ito ay kapwa di- 
makatuwiran at salungat sa mga turo ni Hesus. Sapat nang 
malaman na noong mga sumunod na taon matapos umakyat 
sa langit si Hesus, walang sinuman sa mga tagasunod niya 
ang nagturing sa kanya nang higit sa pagka-Propeta ng 
Diyos. Ang mga nasabing doktrina sa itaas ay nabuo lamang 
pagkatapos muna ng maraming taong nakalipas, samakatwid, 
isang malinaw na katibayan na ang pundasyon ng Simbahang 
Kristiyano ay nakabatay sa isang malaking paglihis sa 
orihinal na mensahe ni Hesus at sa lahat ng mga Propetang 
nauna sa kanya. 

Ang paniniwala sa kaisahan ng Diyos at ang pagsamba 
lamang sa Kanya ang siyang tunay na ipinag-uutos sa 
sangkatauhan. At ang pagtatambal ng iba sa pagsamba sa 
Diyos ay naganap lamang pagkaraan ng ilang yugto ng 
kasaysayan ng sangkatauhan. 

Katotohanang nanatili ang tao sa pagsamba nang bukod-tangi 
sa Allah pagkaraan ng panahon ng Ama ng sangkatauhan (si 
Adam) sa loob ng sampung siglo (dantaon) hanggang sa 
nangyari ang pagtatambal sa pagsamba sa Allah ng mga 
angkan ni Noah bunga ng labis nilang pagbibigay-parangal sa 
mga yumao nilang maka-diyos na mga guro, hanggang sa 
itaas sila sa antas ng pagkadiyos kasama ng Allah, sa maling 
paniniwala na sila'y mapapalapit sa Allah sa pamamagitan 
nila. Kaya ipinadala ng Diyos si Noah para anyayahan silang 
bumalik sa pagsamba nang bukod-tangi sa nag-iisang Diyos. 
Nagpadala ang Allah ng mga Propeta at Sugo nang sunod- 
sunod sa bawa't sambayanan sa kani-kanilang panahon 


Ka 


00966552200985 


06 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


hanggang sa isugo Niya ang panghuli sa mga Propeta at Sugo 
na si Propeta Mohammad (##) sa iisang pangaral: na walang 
sinumang Diyos na karapat-dapat sambahin kundi ang Allah. 
Ang pangunahing misyon ng lahat ng mga Propeta ay hindi 
lamang ang manawagan sa mga taong maniwala sa 
pagkakaroon ng Diyos bilang Pinakadakila at Kataas-taasan, 
at pagkilala sa Kanya bilang Tagapaglikha, Tagapagkaloob at 
Tagapangasiwa ng lahat ng mga nilalang, sapagka't maging 
ang mga nagbibigay katambal sa pagsamba sa Kanya ay likas 
na nakababatid na may Diyos at kailanma'y hindi nag- 
alinlangan na ito ang totoo.” Kakaunti lamang sa kanila ang 
nagkunwari na di-umano'y tumatanggi sa pagkakaroon ng 
Diyos. Mayroon sa kanila na mga sumamba sa Diyos sa 
pamamagitan ng mabubuting gawa, mayroon din mga 
masigasig sa mga pananalangin sa Kanya sa mga panahon 
lamang ng kagipitan. Subali't sa mga panahon ng 
kaginhawahan, ginagawa nila ito sa tulong ng mga 
tagapamagitan. 

Ang mga Propeta ay nanawagan sa tao upang magbalik-loob 
sa Diyos at magsumamo sa Kanya nang walang 
tagapamagitan sa mga panahon kapwa ng kaluwagan at 


47Ang ateismo (ang paniniwalang walang Diyos) ay nagsimula lamang na 
lumaganap nang malawakan sa mga lipunang Kristiyano noong ika-18 at 
19 na dantaon. Kabilang sa mga kadahilanan ay ang mga kawalang- 
katarungan na ginawa ng Simbahan ang pang-aalipin nito sa madlang tao, 
paghamak at pag-abuso sa tao sa ngalan ng “Diyos.” Ang Kristiyanismo ay 
sumalungat din sa katuwiran at sa mga pangangailangang pantao. 
Kinalaban ng Simbahan ang pagsulong sa siyensya at pinagmalupitan ang 
mga siyentipiko, na nagbunga ng hidwaan sa pagitan ng tao at ng 
pananampalataya. Dahil dito, ang tao ay lalong nabahala sa makamundong 
buhay at nahumaling sa kanilang likas na kahinaan na mga tukso ng 
mundo. Dahil sa kawalan ng katwiran at di pagkakatugma ng isa't isa, ang 
pananalig ay gumuho at ang papel ng relihiyon sa buhay ay nawala. 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam a 


kahirapan. At sa kadahilanang ang monoteismo o dalisay na 
pagsamba sa Kaisahan ng Diyos na Tagapaglikha ang 
pinakapangunahin at pinakamahalagang tungkulin at ang 
pundasyong nagbibigay-bisa sa mabubuting gawa at nagiging 
katanggap-tanggap, mababatid nating ang lahat ng mga 
Propeta ay nagsimulang mag-anyaya sa kanilang mga 
sambayanan at nagsasabing: 

“O aking angkan! Sambahin ang Allah! Wala kayong ibang 
diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Hindi ba nararapat 
na magkaroon kayo ng Tagwa (takot)?” (Qur'an 7:65). 
Ipinahayag din ng Allah sa Qur'an (16:36) : 

“At katotohanang Kami ay nagpadala sa bawat bansa ng 
Sugo (na nagpapahayag): “Sambahin lamang ang Allah at 
layuan ang Taghut (mga diyus-diyusan) .” 

“At hindi Kami nagpadala ng kahit isang Sugo nang nauna 
sa iyo maliban sa ipahayag sa kanya: “Walang Diyos 
maliban sa Akin, kaya sambahin Ako.” (21:25) 

Samakatwid, malinaw na ang Islam (pagtalima sa kalooban 
ng Allah) ang siyang relihiyon ng lahat ng mga Propeta at 
Sugo ng Diyos, mula kay Adam hanggang kay Muhammad 
(##). Katiyakan, ang Islam ay tanging relihiyon nila Noah, 
Abraham, Moises at Hesus. Ayon sa Islam, ang lahat ng mga 
Propeta ay magkakapatid at walang dapat gawing pagtatangi 
sa pagitan nila. Hinggil sa mga taong sumunod sa patnubay 
ng Propeta at sumamba sa Diyos kung paano Siya dapat 
sambahin, silang lahat ay itinuturing na mga Muslim, at ang 
Paraiso ay mapapasa-kanila. 

Ibinalik ng Islam sa orihinal na kalagayan ang ganitong 
walang-hanggang mensahe na inihayag ng Diyos sa lahat ng 
Kanyang mga Propeta. Ang Islam ay isang pagpa-patuloy ng 
mensaheng iyon, na ang pinakabuod na katuruan nito ay iisa. 


00966552200985 


o8 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Bagama't sa simula pa'y inilahad na ito ng Dakilang Allah sa 
bawa't bansa sa pamamagitan ng kanilang Propeta, nabigyan 
ito ng maling pakahulugan at nahaluan ng mga pamahiin sa 
paglipas ng panahon, mga maling paniniwala at mga ritwal 
na kinatha ng tao. Ito ang dahilan ng pagkawala ng tunay na 
relihiyon (mula sa orihinal nitong katayuan) tungo sa mga 
pamahiin at walang saysay na ritwal. 

Ang Islam, katulad ng pagkapahayag nito kay Propeta 
Muhammad (#4), ay isang pagbabalik sa konsepto ng 
Kaisahan ng Diyos na itinuro ni Hesus at ng lahat ng naunang 
Propetang ipinadala ng Dakilang Allah. Ang Islam ay isang 
mensahe para sa lahat ng sangkatauhan hanggang sa 
kawakasan ng panahon at hindi ito ipinadala sa iisang 
sambayanan, katulad ng pangyayari sa naunang mga Propeta. 
Ang Islam ay tinatanggihan ang di-makadiyos na mga 
katuruan at muling itinatatag ang tunay na konsepto ng 
Diyos, na Siya ang Bukod-Tanging Tagapaglikha, ang Ganap 
na Tagapagkaloob, “Ganap mna Makapangyarihan at 
Tagapamahala ng lahat ng nilalang sa santinakpan, na sa 
Kanya lamang iniuukol ang pagiging Ganap. Ang mga 
katangiang ito ay nagpapatatag sa tao na Siya lamang ang 
karapat-dapat na sambahin. Gayundin, Siya ay dapat 
sambahin sa pamamaraan na Kanyang itinakda at ipinag- 
utos, at hindi sa pamamagitan ng mga kinathang ritwal at 
mga gawaing pagsamba. At huwag ituon ang anumang uri ng 
pagsamba maliban sa Kanya. At kung papaano ang mahigpit 
na pagpapatibay sa Kaisahan ng Diyos, labis na itinuturing 
ang pagtatambal o pagsamba ng iba bukod sa Kanya ang 
pinakasukdulang kasamaan o kasalanang magagawa ng isang 
tao. Ito lamang ang tanging kasalanan ng tao na hindi 
mapapatawad ng Allah maliban kung siya'y matapat na 


xi 


2. 


009665352200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 9) 


nagsisi at humingi ng kapatawaran bago siya namatay. Sinabi 
Niya: 

“Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang pagbi-bigay 
katambal sa Kanya (sa pagsamba). Datapwa't pinatatawad 
Niya ang ibang kasalanan bukod dito sa kaninumang 
Kanyang nais. "Quran 4:48) 

Ang pagbibigay katambal sa pagsamba sa Diyos ay isang 
kasalanang nagkakait sa isang tao upang makapasok sa 
Paraiso, at sanhi nito'y itatapon siya sa walang-hanggang 
Impiyernong-Apoy. Matutunghayan sa Qur'an: 
“Katotohanan, sinumang magtayo ng katambal (sa 
pagsamba) sa Allah, magkagayo 'y ipinagbawal sa kanya ng 
Allah ang Paraiso, at ang Apoy (Impiyerno) ang kanyang 
magiging tahanan. At walang mga tagatulong para sa mga 
mapaggawa ng masama.” (5:72) 

Anumang gawaing pagsamba na inialay sa iba bukod sa 
Allah ay isang Shirk (pagsamba sa diyus-diusan) na siyang 
nagpapawalang-bisa sa lahat ng mabubuting gawa. Ang 
Allah ay nagsabi: 

“.. Nguni't kung sila'y nagtambal ng iba sa pagsamba sa 
Allah, lahat ng kanilang mga ginawa ay walang 
kapakinabangan sa kanila.” (6:88) 

Tunay na ang Diyos (Allah) lamang ang Siyang bukod- 
tanging tinatawagan ng lahat ng nilalang sa lahat ng kanilang 
mga pangangailangan nang walang tagapa-magitan, Siya ang 
Sandigan ng lahat ng nilikha, ang Lumikha at Tagapanustos 
sa lahat ng nilalang, ang Ganap na Mapagpatawad at 
Tagapagtangkilik, ang Maawain, ang Maka-pangyarihan sa 
Lahat, ang Maalam at ang Naka-babatid ng lahat. 
Matutunghayan sa mga salita ng isang tanyag na Italyanang 
Oriyentalista (maalam sa paksang Pang-Silangan/Pang- Asya) 


U Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


na si Dra. Laura Veccia Vaglieri,” isinulat niya: “Salamat sa 
Islam, ang paganismo sa lahat ng anyo nito ay natalo. Ang 
konsepto ng sandaigdigan, ang mga gawaing panrelihiyon 
at mga kaugaliang pan-lipunan ay isa-isang nakaligtas sa 
lahat ng sumisira sa mga ito, at ang mga kaisipang pantao 
ay naging malaya sa mga mali at hindi matuwid na haka- 
haka. Sa wakas ay napagtanto ng sangkatauhan ang 
karangalan at dignidad na nauukol sa kanya, at 
nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos na Tagapaglikha 
at Panginoon at Bukod-Tanging Nagmamay-ari ng lahat 
ng mga nilalang.” 

Patuloy niya: “Ang kaluluwa ay nakalaya mula sa lahat ng 
di-makatwiran, ang kalooban ng tao ay nakalaya mula sa 
mga gapos ng pagkaalipin sa iba, o sa tinatawag na may 
mga nakatagong kapangyarihan. Ang mga pari, ang mga 
huwad na tagapagbantay ng mga kahiwagaan, ang mga 
ahente o tagapangasiwa ng kaligtasan at ang lahat ng mga 
nagkukunwaring tagapamagitan sa Diyos at tao at 
naniwalang sila lamang daw samakatwid ang may 
kapangyarihan sa kalooban ng ibang tao, silang lahat ay 
nangahulog mula sa kanilang di-marapat na mataas na 
kinatatayuan. Ang tao ay naging bukod-tanging lingkod ng 
Allah. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay 
itinuturing na isang pananagutan ng isang malayang tao 
sa kanyang kapwa malayang tao. Bagama't noong una'y 
nagdanas ang tao ng kawalang-katarungan dulot ng 
pagkakaiba-ibang panlipunan, ang Islam ay nagpahayag 
ng pagkaka-pantay-pantay ng tao. Ang bawa't Muslim ay 
naiiba lamang sa ibang mga Muslim hindi dahil kanyang 


48G Apologia del dell” Islamismo” na isinaling “Interpretarion of Islam” ni Dr. 
Caselli, p. 33-34 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam Y 


sa lahi, kulay o iba pang dahilan na walang kinalaman sa 
kanyang pagkatao, kundi sa kanyang malaking takot sa 
Diyos, sa kanyang mabubuting gawa, sa kanyang mabuting 
asal at mga katangiang pang-intelektual.” Isinasaad din 
niya sa kanyang aklat, “Hindi, kung gayon, sa pamamagitan 
ng karahasan ng armas, at hindi rin sa pamamagitan ng 
pamimilit ng mga misyonaryong mapanghimasok ang 
naging sanhi ng malawakan at mabilis na paglaganap ng 
Islam, kundi, higit sa lahat, sa katotohanang ang Aklat 
(Qur'an) na inilahad ng mga Muslim sa mga nasakop, 
nang may kalayaang tanggapin ito o tanggihan ito, ay ang 
Aklat ng Diyos, ang Salita ng Katotohanan, ang 
pinakadakilang himalang maipakikita ni Muhammad sa 
mga may alinlangan at sa mga nanatiling matigas ang 
kalooban.” Patuloy pa niya: “Samantalang ating makikita 
ang lahat ng relihiyon maliban sa Islam ay nagtuturo sa 
mga tagasunod nito ng mga mabibigat na mga paniniwala 
na hindi nila kailan-man maunawaan. Ngunit sa Islam, 
ang katatagan ng mensahe nito ay may mala-Kristal na 
kapayakan at may kaganaanang tanggapin, dahil ang 
Islam ay kayang maarok ng espiritu ng tao nang walang 
mahabang pagpapaliwanag. 

At katulad ng namalas ng isa sa mga bantog na 
mananalaysay na si Arnold J. Toynbee: “Katotohanan, 
inaanyayahan ko ang daigdig na sundin at isagawa ang 
Islamikong pamantayan sa kapatiran at pagkapantay- 
pantay. Ang doktrina ng Kaisahan ng Diyos na dinala ng 
Islam ay isang kahanga-hangang halimbawa kung paano 
pag-isahin ang sanlibutan (sangkatauhan). Ang pananatili 


ng Islam ay nagbibigay ng pag-asa sa buong mundo.” 
(Civilization on Trial, New York, Oxford University Press, 1948) 


7/@22Ne 
090966552200985 


U Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


VIII. Ang Huli Kong Hakbang Tungo sa Islam : Ang 
Impluwensiya ni Hesus sa Aking Pagyakap sa Islam 

Kahit ang ilang bahagi ng impormasyong taglay ng mga 
naunang kabanata ay sapat na sa isang naghahanap ng 
katotohanan upang makita ang pagiging totoo ng Islam at ang 
lawak ng pagkalihis ng Kristiyanismo na sumasa-lungat sa 
tunay na turo ni Propeta Hesus, gayunpama'y matagal ding 
panahon na hindi ako makagawa ng hakbang upang ilayo ang 
aking sarili sa landas na binalangkas ng simbahan para sa 
akin. Ang aking “agima?” ay laging nasa bulsa ko saanman 
ako pumunta. Sa loob ng maliit na paketeng lagi kong dala 
ay may pitong maliliit na krus na pilak at isang sinasabing 
imahen o istatwa ni Hesus. BBPakiramdam ko'y may 
masamang mangyayari sa akin kung maiwanan ko ito kahit 
sandali. Sa ganitong dahilan, hindi ko ito nakaliligtaang 
ibulsa sa tuwina. 

Isang araw, habang binababasa kong muli ang babasahing 
ibinigay sa akin sa Masjid, natunghayan ko ang dalawang 
pangungusap na pumuno ng aking puso ng napakalaking 
tuwa at kaligayahan. Ang mga luha ko'y nagsimulang 
tumulo mula sa aking mga mata at sinabi ko: “Diyos ko, ito 
ang katotohanan, ito ang sagot sa aking mga katanungan 
na matagal kong hindi matagpuan!” 

Hanggang sa mga panahong iyon, inaamin kong hindi pa ako 
nakahawak o nakabasa ng Qur'an, sa Arabik man o sa 
anumang wikang pagkakasalin. Ang salitang Qur'an ay hindi 
pa rin bahagi ng aking bokabularyo. Sa isang tiyak, matatag, 


NG 


009666552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam Y 


nalinaw at wastong paraan, nabasa ko sa araling-gabay na 
natanggap ko sa Masjid: 

“At dahil sa kanilang pagsasabi (nang may pagma-malaki), 
“Pinatay namin ang Messiah si Isa (Hesus) ang anak ni 
Maria, (at) ang Sugo ng Allah.” Datapwa't siya 'y hindi nila 
napatay, ni hindi nila naipako sa krus...” (Qur'an 4:157) 

Sa puntong ito'y tumigil ako sa pagbabasa. Inulit-ulit ko 
nang maraming beses: “...datapwa't siya'y hindi nila 
napatay at ni hindi nila naipako sa krus.” Sa mga sandaling 
binabasa ko ang mga salitang iyon, nadama kong sinasagot 
ng Allah ang tanong na nagbigay-alinlangan sa akin tungkol 
sa Kanyang kapangyarihan dahil sa kakulangan ng isang 
makatwiran at kapani-paniwalang sagot. 

Hindi madali sa akin ang matagpuan ang sagot na ito. Bago 
pa ang kaganapang iyon, kailangan kong makipag-paligsahan 
sa ibang mga mag-aaral upang magkamit ng scholarship o 
libreng pag-aaral. Kinailangan kong mag-lakbay ng libu- 
libong milya hanggang sa estado ng Washington, sa kakanlu- 
kakaluranan ng Estados Unidos. Kinailangan kong mag-aral ng 
pagsasalita at pagbasa ng Ingles, at bilang isang mag-aaral na 
nanggaling sa Latin Amerika, kinailangan ko pang makipag- 
ugnayang mabuti sa mga Muslim sa Seattle bago ko matagpuan 
ang dalawang pangungusap na ito. Ang mga posibilidad na 
makarating ang kaalamang ito sa kamay ng isang Venezuelan 
noong 1978 ay napakalayo. Gayunpaman, ang naitakda ng 
Allah ay nararapat matupad. Sa mga sandaling yaon 
samantalang nagdiriwang ako sa dakilang balitang ito, nakipag- 


Ng 


009666552200985 


U Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


usap ako sa Diyos at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Ninais 
kong lumipad na taglay ang balitang ito sa Venezuela at ibigay 
iyon sa aking pamilya at sa ibang bahagi ng mundo. 

Naganap ang pangyayaring ito katulad ng makikita sa mga 
pelikula. Ang aking dakilang bayani, ang taong bida sa 
pelikula, ang minamahal kong Propeta - na si Hesus ng 
Nazareth, na dati kong dinarasalan nang dalawang beses sa 
isang araw sa isang munting altar sa aking bahay, ay nalaman 
kong hindi naipako sa krus! 

Para sa akin, ang bigat ng krus na di umano'y pinasan ni 
Hesus sa Bundok ng Kalbaryo ay naglaho at nadurog na 
kasintulad ng mga malalaking gusali at mga matitibay na 
bundok na nangagiba matapos pasabugin ng dinamita. 
Sadyang binigyan ko ng kahalagahan ang natuklasan 
kong ito. Aking ikinatwiran at sinabi: “Kung ito ang 
katotohanan, magkagayo'y ang relihiyong ito ang siyang 
tunay.” Sa loob ng 20 taon itinuro sa akin na si Hesus ay 
pinatay. Dinala ako sa isang paglalakbay nang walang anu- 
mang landas na pagpipilian. Ngayon, isang bagong daan ang 
nabuksan para sa akin nang may higit na maraming 
makatwirang katugunan, at ngayon ang mga bagay-bagay ay 
unti-unting lumiwanag sapagka't ang pinakahuling piraso ng 
katanungan ay nagkaroon ng kasagutan. Si Hesus, ang isang 
taong pinahintulutan ng Allah, ay nag-bigay ng paningin sa 
bulag, nagpalakad ng lumpo, nagpagaling ng may ketong, at 
nagbigay ng buhay sa patay, walang alinlangang hindi 
ipinako sa krus! Muli pa'y ginamit ko ang katwiran at 


“r 


7/@22Ne 
090966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam Y 


pagpapasiya, nais kong mapabilang sa relihiyong ito: nais 
kong maging isang Muslim! 

Kung paano nabuwag ang aking paniniwala na si Hesus ay 
ipinako sa krus, gumuho ring sabay-sabay ang muling 
pagkabuhay ni Hesus sa araw ng Linggo, ang Semana Santa 
(Pasko ng Pagkabuhay), Biyernes Santo, ang pagdalaw sa 
Pitong Simbahan (Mga Istasyon ng Krus sa Visita Iglesia), 
ang pag-aayuno tuwing Biyernes, ang pagkain ng isda sa 
halip ng karne sa di-umano'y mga “Banal na Araw', at aking 
napagtanto na pawang mga kasinungalingan ang mga ito. 
Ang kapangyarihan ng “agimat” ay tuluyang naglaho. Ang 
mapangatwirang isip ng isang kabataang lalaking nag-aaral 
na maging inhen-yero ay malaya na ngayon upang tanggihan 
ang lahat ng mga tradisyong walang batayan na itinatag sa di- 
makatwirang konsepto ng Diyos - na siya'y naging tao at 
namatay para sa kasalanan ng tao. 

Bilang isang kabataang lalaking naging propesyonal na 
bomberong nagliligtas sa mga nasusunugan at sa kanilang 
ari-arian, na kailanma'y hindi ako nagkabisyo ng panini- 
garilyo at paglalasing bagama't talamak ang mga ito sa 
lipunan, hindi ko na maaaring tanggapin pa ang mga 
ganitong pagpapatupad at pagsasamantala. 

Noong summer ng 1979, kumuha ako ng opsiyonal na kurso 
sa Oklahoma State University na lalong nagpalinaw sa landas 
na sinimulan kong tahakin. Ang kurso ay tinawag na “Islamic 
Culture.” Sa katapusan ng summer ng 1979, bumalik ako sa 
Seattle, at sa harap ng dati pa ring Imam na nagbigay sa akin 


PING 


009666552200985 


U Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


ng babasahing Islamiko ay pormal kong niyakap ang Islam sa 
pamamagitan ng panunumpa (shahddah) ng patotoo sa 
pananampalataya. 

Natatandaan ko pa ang tanong ng Imam sa akin: “Natitiyak mo 
bang nais mong yakapin ang Islam?” Tugon ko, “Opo.” 
Pagkatapos ay iginiit niya: “Kahit na mangahulu-gang isusulat 
ito sa iyong pasaporte na ikaw ay isang Muslim?” Sinabi ko: 
“Kahit na.” Sa gayon ay kanyang sinabi, “Kung natitiyak 
mong iyan ang iyong nais, ulitin mo ang bawa't salitang 
babanggitin ko, “Ako ay suma-saksi na walang tunay sa 
Diyos na karapat-dapat sambahin kundi ang Allah lamang, 
at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay Sugo ng Allah.” 
Ipinaalam sa akin ang kahulugan ng Shahadah sa wikang 
Ingles at aking binigkas ito sa wikang Arabik sa pamama- 
gitan ng pag-ulit nito pagkatapos sabihin ng Imam. Sa 
gayong paraan, naisagawa ko ang unang hakbang ng 
pagpasok sa Islam. 


Ng 


009666552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam o 


IX. Paanong Naantig ng Islam ang Aking Buhay 

Walang alinlangan, ang pagbabago ng tao tungo sa 
pagtutuwid ng sarili ay sadyang kailangan, at ang aking 
kalagayan ay hindi naiiba sa ibang tao. Noong ipinasiya 
kong yakapin ang Islam, ipinangako ko sa Allah na gagawin 
ko sa abot ng aking makakaya upang matutuhan ang lahat ng 
nararapat kong malaman hinggil sa relihiyong ito. 

Habang nasa kabataang gulang ako at katatapos ko pa lamang 
ng unang taon sa Oklahoma State University, pinakasalan 
ko ang isa ring kabataang Muslimah na halos kasing edad ko 
rin. Sa Stillwater, Oklahoma, itinakda sa akin ng Islamic 
Center ang una kong guro sa Islam mula sa Palestine na si 
Brother Faiz (pagpalain nawa siya ng Allah at gantimpalaan 
siya sa kanyang itinuro sa akin) ay nag-ukol ng kanyang 
malaking panahon upang turuan ako ng pagdarasal, ang mga 
haligi ng Islam, ang mga haligi ng pananampalataya, tungkol 
sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ang Araw ng Muling 
Pagkabuhay at marami pang ibang paksa. Natatandaan ko pa 
ang napakatinding epekto nito sa akin bunga ng talakayan 
hinggil sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa tanang buhay 
ko bilang Kristiyano, walang sinumang nagturo sa akin ng 
anumang kahawig nito at gayong kadetalye. Ang kamatayan 
ay lagi nang isang hiwiga sa akin. 

Hindi ko batid kung ano ang mangyayari sa akin sa sandaling 
ilibing na ang aking katawan sa lupa. Nakita ko ang mga 
detalyeng kasagutan sa Islam. Kapag namatay ang isang tao, 
dapat siyang ilibing ayon sa mga tagubilin ni Propeta 
Muhammad ##). Ang mga labi nito”y mapita-gang lilinisin at 


“x 


7/@12Ne 
090966552200985 


U Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


paliliguan at nilalagyan ng pabango. Pagkatapos ay binabalot 
ito ng dalawang pirasong puting tela, inililibing nang walang 
kabaong at ito'y nakaharap sa Makkah. Nabanggit ni Propeta 
Mohammad (##) na mari-rinig ng yumao ang mga yabag ng 
mga buhay habang sila'y papalayo sa kanyang libingan at 
mararamdaman niyang siya ay maiiwanang mag-isa. Ilang 
saglit pa'y may dalawang anghel na lalapit sa kanyang 
libingan at tatanungin ang yumao ng mga sumusunod na 
katanungan: 

(1) Sino ang iyong Diyos? 

(2) Ano ang iyong relihiyon? 

(3) Sino ang iyong Propeta? 

Ipinahayag ni Propeta Muhammad (##) na ang mana- 
nampalataya ay hindi mahihirapang sagutin nang wasto ang 
mga tanong na ito. Samantalang ang walang pananam- 
palataya ay hindi masasagot ang mga ito. Pagkatapos ng 
maikling pagtatanong na ito, magsisimula na ang buhay sa 
libingan - maaaring lubos na kaligayahan o matinding 
paghihirap. Nguni't ito ay alinsunod sa mga gawa ng tao. At 
sa mananampalataya'y aabot sa kanya ang malamig na simoy 
mula sa Paraiso, nguni't sa di-mananampalataya'y aabot sa 
kanya ang nakapapasong hangin mula sa Impiyernong apoy. 
At magiging malawak ang libingan ng isang 
mananampalataya upang maging maginhawa ito sa kanya. At 
magiging makitid ang libingan ng di- mananampalataya 
upang tumindi ang kanyang parusa at paghihirap. Hinihiling 
ko sa Allah na Kanyang palawakin ang aking libingan at 
ilayo Niya sa akin ang parusa sa libingan. 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam Y 


Ang kaalamang ito na ibinahagi ni Brother Faiz ay nagbigay- 
linaw sa ilan sa aking mga alinlangan tungkol sa mga taong 
gumagawa ng krimen at hindi naparurusahan sa kanilang 
makamundong buhay. [pinaliwanag din niya kung bakit 
binibigyan ng Allah ang bawa't tao ng maraming 
pagkakataon upang magsisi at makapagsimula ng bagong 
buhay habang siya ay nabubuhay dito sa daigdig - isang 
malinaw na paglalarawan ng lubos na katarungan ng Diyos sa 
kanyang mga nilikha. Dati'y inakala kong naunawaan ko na 
nang husto ang mga konsepto ng pansamantalang buhay at 
maging ang walang-hanggang buhay. Sa Simbahang 
Katoliko, ako ay tinuruan na si Hesus ay namatay upang 
iligtas tayo. Samantala, natutuhan ko sa Islam na ang bawa't 
tao'y mananagot sa kanyang sariling mga gawa at siya'y 
gagantimpalaan o parurusahan nang nararapat. Ito ay tunay 
na makatarungan at makatwiran. Ito ay nagbibigay sa akin 
ng kapanatagan sa aking kaluluwa. 

Ang bagong kaalamang ito ay unti-unting nagpabago sa lahat 
ng impormasyong nasa aking isipan, at nagkaroon ako ng 
pagpapahalaga sa bagay na dapat unahin. Nag-simula akong 
mag-ukol ng higit na panahon para sa pag-aaral ng relihiyon 
ito. Nang ang aking takdang pagsasanay sa gym ay 
sumalungat sa aking pagdarasal sa umaga, inilagay ko sa huli 
ang aking takdang pag-ehersisyo sa umaga upang mauna ang 
aking tungkulin sa pagdarasal. 

Sa mga nakalipas na taon bago ko tinanggap ang Islam, 
adhikain ko ang maging isang musikero, sumama ako sa 
maraming music concert, tumugtog ng gitara at buhos ang 


V Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


sarili sa pag-awit. Subali't nang tinanggap ko ang Islam, 
iniwan ko ito at sa halip ay nag-ukol ako ng panahon para sa 
pag-aaral ng pagbigkas ng Qur'an sa Arabik, ang orihinal na 
wika ng huling rebelasyon ng Allah. 

Ang aking pagharap sa pananagutan bilang asawa at ang 
aking pagtuon sa pag-aaral sa pagka-inhinyero sa edad na 
dalawampu't isa, sadyang gahol ako sa panahon upang gawin 
ang iba pang bagay. Subali't sa patnubay ng Allah, ang 
marubdob kong pagmamahal sa bago kong relihiyon ang 
nagbibigay sa akin ng pagnanais na magsimulang magturo ng 
anumang aking kaunting nalalaman hinggil dito. 

Nang magbalik ako sa Venezuela, walang anumang 
kaalaman ang aking buong pamilya hinggil sa Islam. 
Nasanay na silang makita akong nagsasagawa ng pagdarasal 
at wala akong narinig sa kanila ng anumang pangungutya o 
pagbabawal sa aking ginagawa. Nanatili ako sa Amerika 
nang mahigit sa apat na taon nang malayo sa aking mga 
magulang at mga kapatid. Marahil ang kanilang pananabik at 
kaligayahang muli nila akong makapiling ang higit na nanaig 
upang tanggapin nila ako bilang ako. 

Sa aking trabaho, humingi ako ng pahinulot sa aking pinuno 
upang magdasal nang limang minuto sa aking opisina. Halos 
ako lamang ang tanging Venezuelan Muslim sa oil industry 
sa aming bansa noong 1982. Hiniling ko sa Allah na tulungan 
Niya akong magtiis at maging matatag, sa gitna ng mga 
tuksong madalas na dumarating. Sa biyaya at awa ng Allah, 
nanatiling malinis ang aking pagkatao at ligtas laban sa 
anumang katiwalian. 


gi 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam V 


Pagkaraan ng halos tatlumpung taon simula nang ako'y 
yumakap sa Islam, nadarama ko ang higit na kaligayahan sa 
naging pasiya ko noon na maging isang Muslim. 
Nararamdaman ko ang labis na kasiyahan kapag nakikita ko 
kung gaano karaming tao sa aking paligid ang yumayakap sa 
Islam araw-araw. Purihin ang Allah, ang Dakilang Lumikha 
ng lahat ng nilalang. Ang Islam ang siyang pinakamabilis na 
relihiyon sa paglaganap sa buong daigdig. Ito rin ang may 
pinakamalaking bilang ng taga-sunod na nagsasabuhay” nito 
sa kabila ng kaunting panus-tos na inilalaan sa mga 
tagapangaral nito kung ihahambing sa ibang mga relihiyon, 
lalo na ng Kristiyanismo. 

Kahit sa pamamagitan lamang ng mga payak na pamama- 
raan, ang Islam ay lumalaganap nang kusa, banayad at 
natural. Makapapantay lamang ang Kristiyanismo sa bilis ng 
paglaganap ng Islam sa pamamagitan ng napakalaking yaman 
sa likod ng kanilang gawaing misyonaryo. Ang isang 
simpleng paghahambing ng mga pumasok sa Islam at 
Kristiyanismo -- ang dalawang pinakapangunahing relihiyon 
na napakaraming tagasunod sa iba't ibang sulok ng daigdig 
(na di-tulad ng ibang mga relihiyon, ang karamihan sa 
kanilang mga tagasunod ay nalilimitahan lamang o 


“Ang bilang ng mga Muslim na isinasabuhay ang kanilang relihiyon ay 
nakahihigit sa kabuuang bilang ng lahat ng mga pinagsama-samang taong 
nagsasabuhay ng kanilang pananampalataya mula sa lahat ng ibang 
relihiyon. Batay sa Sunday Times, ang bilang ng mga pumapasok sa masjid 
sa Britanya minsan sa isang linggo ay di-kukulangin sa 930,000 na mga 
tao, kahambing ng 916,000 na pumapasok sa mga simbahan. Ito ay 
nagaganap sa sinasabing isang bansang Kristiyano, kung saan ang mga 
Muslim ay isang minorya. 


000966552200985 


N ? Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


nakapaloob sa mga partikular na panahon o bansa), malinaw 
na nagpapakitang ang Kristiyanismo ay nakapang-aakit ng 
mga taong may kakaunting pinag-kakakitaan o limitadong 
kabuhayan. Sila ay nahihikayat tungo sa Simbahan sanhi ng 
karalitaan at pangangailangan sa kadahilanang ang mga 
material na pang-udyok (pang-halina) na iniaalok nito ay 
napakalaki. 

Ang patunay sa usaping ito ay ang katotohanang ang mga 
simbahan at ang doktrinang kanilang itinataguyod ay tina- 
talikuran sa loob mismo ng sarili nilang mayayamang bansa 
habang dinadala nila ito sa mga mahihirap na bansa. 

Sa kabilang dako, nakikita nating ang mga nagsisiyakap sa 
Islam ay galing sa mga di-magagalaw (untouchable) at mga 
mahihirap, mga mayayaman at mga tanyag at mga 
siyentipiko at mga dalubhasa, mga kasapi ng klerikong 
Kristiyano, (kaparian). Maging yaong mga batid nilang 
malaki ang mawawala sa kanila sa makamundong 
kapakinabangan sa sandaling sila ay pumasok o maaaring 
malagay sa kapahamakan dahil sa kanilang pagmumuslim. 

Sa gayong kadahilanan, ang aking pananampalataya ay 
patuloy na lumalakas habang nasasaksihan ko ang pangako 
ng Allah ay unti-unting natutupad: 

“Ninanais nilang apulain ang Liwanag ng Allah (Islam), sa 
pamamagitan ng kanilang mga bibig. Subali't gagawin ng 
Allah ang Kanyang Liwanag (Islam) tungo sa kaganapan 
kahit kamuhian pa ito ng mga di-mananampalataya. Ang 
Allah ay Siyang nagpadala sa Kanyang Sugo (Muhammad) 
na dala ang Patnubay (Qur'an) at ang Relihiyon ng 
Katotohanan (Isldm), upang gawin itong matagumpa 


o NA 


000966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam U 


lahat ng relihiyon kahit kamuhian pa ito ng mga sumasamba 
ng iba bukod sa Allah.” (Qur'an 61:8-9) 

Sinumang nakababasa ng Bibliya, maaaring mapansin niya 
ang ilang katuruan dito na Muslim lamang ang nagsasagawa 
nito. Ayon sa Bibliya, si Hesus at ang mga Propetang nauna 
sa kanya ay nagpapatirapa kapag nag-darasal (Genesis 17:3 
at Mateo 26:36). Sa ngayo'y mga Muslim lamang ang 
nagsasagawa nito sa kanilang mga pagdarasal. Gayundin, ang 
mga kababaihang Muslim lamang ang nagsusuot ng 
talukbong sa ulo na binabanggit sa Bibliya, samantalang 
napakarami mula sa mga kaba-baihang Kristiyano ay 
tuluyang pinawalang-halaga ang aral na ito sa kabila ng 
katotohanang si Maria ay kinaugaliang magsuot ng talukbong 
sa kanyang ulo (Awit ni Solomon 4:9 at I Mga Taga- 
Corinto 11:5). 

Maging ang pagbating ginamit ni Hesus, “Sumainyo ang 
kapayapaan,” (Lucas 24:36) ay ginagamit ng mga Muslim 
samantalang karamihan ng mga Kristiyano ay bumabati ng 
“Hello.” Marami pang ibang seremonyas na panrelihiyong 
tanging ang mga Muslim lamang ang nagsasagawa sa 
ngayon, katulad ng ablution (pahuhugas o paglilinis), 
pagtutuli, pag-iwas sa pagkain ng karne ng baboy at ng karne 
ng patay na hayop na hindi dumaan sa tamang pagkatay, 
atbp. Samakatwid, napakalinaw na ang mga tunay na 
tagasunod ni Hesus at mga naunang Propeta ng Diyos ay ang 
mga Muslim, na tanging tumalima sa lahat ng kanilang mga 
itinuro. 


“x 


009665352200985 


xi 


2. 


V Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


X. Paano Nakaantig sa Buhay ng Iba ang Pagyakap ko sa Islam? 

Sa pagkakatanggap ko ng dakilang handog na ito mula sa 
Allah - ang Kapuri-puri at ang Maluwalhati, nakadama ako 
ng matibay na hangaring ihatid ang Kanyang huling mensahe 
sa mga hindi pa nakarinig nito. Hindi ako naging lubhang 
matagumpay sa simula. May ilang taong tinang-gap ito 
bilang biro, samantalang ang iba ay nagmung-kahing dalhin 
ko ang mensahe sa mga bata sa dahilang ang mga 
nakatatanda ay nakapirmi na sa kanilang mga 
pinaniniwalaan. Sa loob ng mahabang panahon, ang tangi 
kong suporta maliban sa Allah ay ang aking maybahay, na 
sumama rin sa aking paniniwala sa Islam. 

Noong 1990, nagbalik ako sa Estados Unidos upang kumuha 
ng master's degree sa Safety Engineering sa Texas Ag M 
University. At sa paglalakbay kong ito naipasya kong 
dagdagan ang aking mga pagsisikap sa pagpapalaganap ng 
Islam. Aking sinunod ang isang Islamic training program na 
isinaayos ko batay sa mga materyal na nasa Bryan College 
Station Islamic Library. Habang ako'y naroroon, palagian 
akong sumusulat sa aking pamilya sa Venezuela tungkol sa 
anumang paksang Islamikong napag-aralan ko. 

Nalasap ko ang lubos na kaligayahan, sa pagbalik ko sa 
Venezuela noong 1992. Pagkatapos ng maikling pagpapa- 
liwanag, ang aking mga magulang at isa sa aking mga 
nakatatandang kapatid na lalaki ay nagsiyakap sa Islam. 
Pagkatapos, sumunod na yumakap sa Islam ang dalawa sa 
aking mga kapatid na babae, at isa pang kapatid na lalaki at 
pagkaraa'y ang isa pang pamangking lalaki. 


7/@32Ne 
090966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam V 


Pagkatapos sang-ayunan ng direktor ng Magjid sa Caracas, na 
kabubukas pa lamang noon, ang aking mungkahing 
magbukas ng isang programa para anyayahan ang mga di- 
Muslim na dalawin ang pinakamalaking Masjid sa Latin 
Amerika tuwing araw ng Linggo. Nagkusang-loob akong 
pagtugmain ang programang ito sa Imam ng Masjid. Purihin 
ang Allah! Isang ganap na tagumpay ang una naming 
pagsisikap. Mga 250 katao ang dumalo sa naging kauna- 
unahan kong pampublikong panayam na aking inihatid sa 
mga taga-Venezuela hinggil sa Islam. Ito na marahil ang 
unang pagkakataon sa Venezuela ang nag-karoon ng 
panayam tungkol sa Islam na kung saan dumalo ang 
pinaghalong mga Hudyo, Kristiyano, ateista at iba pa. Sa 
pahintulot ng Allah, sadyang matagumpay ang programang 
iyon dahil maraming Venezuelan ang nagsi-yakap sa Islam. 
Ang “out-reach program o programang pagpapaabot (ng 
mensahe ng Islam) tuwing Linggo ay kasalukuyan pang 
idinaraos. Malayang dumalo sa pala-tuntunang ito ang 
sinumang nagnanais magkaroon ng kaalaman hinggil sa 
Islam. 

Sa aking pagbibigay panayam sa iba't ibang lugar, 
napapansin kong maraming tao ang may interes sa Islam. 
Marami ang yumayakap sa relihiyong ito sa unang 
pagkakataon, ang iba'y kumukuha ng anumang babasahin 
hinggil dito at unti-unti pinag-aaralan ito katulad ng ginawa 
ko noong nakaraang halos 30 taon. Ang iba nama'y 
nagkaroon ng pagtutol sa Islam na nagsasabing napakarami 
nilang mga bisyong hindi maaaring iwanan. Sa bahaging ito, 
nais kong ipaalam sa sinumang mambabasa na kapag ang 


V Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


isang tao ay yumakap sa Islam, ang kanyang buhay ay 
maaaring hindi kagyat na magbabago. Maaari itong 
mangyari, subali't hindi sa lahat ng panahon. Ganito kadalas 
ang nagiging proseso sa pag-unlad - habang natu-tuto, unti- 
unting napapalapit ang tao sa Allah, sa kanyang mga kapatid 
sa pananampalataya at sa pangunahing katu-ruan ng 
pananampalataya. 

Marami sa mga dumalo sa aking panayam ang nagtanong ng 
mga sumusunod: 

1. Dapat pa ba akong magsalita ng Arabik upang 
maging isang Muslim? 

2. Kailangan bang maging isang Arabo muna ako kung 
nais kong maging Muslim? 

3. Dapat ko bang itigil ang paniniwala kay Hesus at 
tanggihan si Birheng Maria upang maging isang Muslim? 
Ang kasagutan sa lahat ng mga katanungang ito ay “hindi”. 
Ang Islam ay isang pandaigdigang relihiyon, at matatagpuan 
ang mga Muslim sa bawa't bansa at sulok ng mundo, kaya 
naman ang wika ay hindi kailanman naging isang hadlang. 
Upang maging isang Muslim, kinakaila-ngang maniwala kay 
Hesus bilang isa sa mga pinaka-dakilang Propeta ng Allah, at 
maniwala kay Maria bilang ina ni Hesus, na kinalugdan ng 
Allah nang higit sa lahat ng kababaihan. 

Nag-aatubili ang ibang tao sa kanilang pagpapasiya sa 
pagpasok sa Islam sa pag-aalalang hindi nila kayang tuparin 
ang ilan sa mga kinakailangang gawin sa pagpasok sa Islam. 
Ang unang hakbang para maging isang Muslim ay sadyang 
napakapayak at napakadali. Walang mga masalimuot o 
mahihirap na dapat gawin katulad halim-bawa ng 


NE 


009666552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam U 


espesyal na seremonyas, o tagapamagitan, o anumang bagay 
na hindi abot ng kakayahan ninuman. Ang tanging kailangan 
sa pagyakap sa Islam ay ang taimtim na paniniwala Allah -- 
ang Bukod-Tanging Nag-iisang tunay na Diyos, ang 
tanggapin Siya bilang Lumikha, Tagatustos ng sanlibutan, na 
Siya ang nagtatangan ng buhay at kamatayan, Ganap na 
Makapangyarihan at Tagapamahala sa lahat ng bagay, ang 
Bukod-Tanging karapat-dapat sambahin. Na Siya ang 
nagmamay-ari ng pinakamaga-gandang mga pangalan at 
pinakamaluwalhating mga kata-ngian, na Siya ay walang 
katambal, anak, ina o ama , at walang anuman ang 
maihahambing sa Kanya. Gayundin naman, dapat itakwil ang 
lahat ng mga anyo ng paga-nismo. 

Pagkatapos magpatotoo nang may katapatan na walang dapat 
sambahin kundi ang Allah, at si Muhammad (##) ang huling 
Sugo ng Allah, ang bawa't bagay hinggil sa Islam ay mapag- 
aaralan nang dahan-dahan sa pamama-gitan ng pagtitiyaga, 
pagsisikap at debosyon. Sakali mang datnan ng kamatayan 
ang sinuman pagkatapos ng matapat na niyang pagtanggap sa 
Islam, itinuturing siyang isang malinis na Muslim at siya'y 
makapapasok sa Paraiso sa habag ng Allah. 

Kapag ang isang tao ay nanumpa na si Muhammad (#) ay 
Sugo ng Allah, ito ay hindi nangangahulugan na siya lamang 
ang tanging Sugo ng Allah, kundi siya ang pinakahuling 
Sugo ng Allah at pinakahuli sa mga hanay ng Propeta 
magmula kay Adam. 


“x 


7/@32Ne 
090966552200985 


V Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


XI. Kapag ang Relihiyon ay Ikinintal nang Sapilitan 
Ipinahayag ng Allah na walang sinumang maaaring piliting 
yumakap sa Islam. Ito ang pangunahing simulain ng Kanyang 
mga katuruan : 

"Walang sapilitan sa pananampalataya. Katotohanan, ang 
tamang landas (katotohanan) ay naging malinaw sa maling 
landas (kasinungalingan).” (Qur'an 2:256) 

Gayundin, ipinahayag ng Allah: “At sabihin: “Ang 
katotohanan ay mula sa inyong Panginoon.” Kaya sinumang 
nagnanais (ng Paraiso), hayaan siyang sumam-palataya, at 
sinumang nagnanais (ng Impiyerno), hayaan siyang di- 
sumampalataya”...” (Qur'an 18:29) 

Ang Islam ay nag-uutos din ng pakikipag-talastasan sa iba at 
pag-aanyaya sa kanila nang may karunungan at magandang 
pagpapaliwanag upang yakapin nila ang tunay na relihiyong ito: 
“Mag-anyaya sa landas ng iyong Panginoon nang may tamang 
kaalaman at magandang pangangaral, at mangatwiran sa 
kanila sa paraang pinakamahusay... '(Q 16:125) 

Ang Simbahang Katoliko ay narating ang kasalukuyang 
kinalalagyan nito bunga ng karumal-dumal na pagdanak ng 
dugo ng milyun-milyong inosente. Namangha ako nang 
malaman ko na sa Netherlands, tatlong milyong tao ang 
pinatay nang hindi sila tumalima at tumanggap ng mga 
doktrina ng Simbahang Katoliko. 

“Noong Pebrero 16, 1563, isang kapasiyahan ng “The Holy 
Office” (ng Papa ng Roma) ang naghatol ng kamatayan sa 
lahat ng mga mamamayan ng Netherlands bilang mga erehe 
(kalaban ng simbahan). Sa pang-kalahatang hatol na ito, 
kakaunting tao lamang, na tiniyak ang mga pangalan, ang 


7/32 N 


000966552200985 


pi 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam V 


hindi napabilang. Isang pahayag ng Hari ang inihayag 
pagkaraan ng sampung araw, ang nagpatibay sa kautusang 
ito ng Inkisisyon (Pagsisiyasat ng Simbahan sa erehe), at 
ipinag-utos ang madaliang pagpapatupad, nang walang 
pagsa-saalang-alang sa edad, kasarian o kalagayan. Ito na 
marahil ang pinamaikling pagtatakda ng kamatayan na 
binalangkas. Tatlong milyong tao, lalaki, babae at bata ang 
nahatulan sa entabladong bitayan na may tatlong hilera... At 
sa bisa ng bagong kautusang ito, ang mga pagpatay na ito ay 
hindi naantala. Mula sa pinakamatataas at pinakama-babang 
katungkulan ay kinaladkad ang mga tao araw-araw at oras-oras 
sa pagbibitayan. Si Alva, sa iisang liham kay Philip, ay 
mahinahong tinantiya ang bilang ng mga pagpatay na ginawa 
pagkatapos na pagkatapos ng Semana Santa, na umabot sa “S00 
na mga ulo.”” (The Rise of the Dutch Republic, John Lothrop Motley) 

Pagkatapos idaos ang Konseho sa Nicea (Nicean Council), 
naging mabigat na kasalanan ang sinumang magtaglay ng 
Ebanghelyo na di-pinahintulutan. Bunga nito, mahigit isang 
milyong Kristiyano ang pinatay sa mga sumunod na mga 
taon pagkatapos ng kapasiyahang ito ng Konseho. Ito ang 
pamamaraang ginamit ni Athanasius upang pag-isahin ang 
mga Kristiyano. Maaaring akalain ng iba na ang mga 
karumal-dumal na krimeng ito ay kamalian lamang ng lilan o 
ng isang pangkat ng mga taong makasarili na may mga 
pusong walang habag at kabaitan, o kaya'y walang 
kinalaman ang Bibliya hinggil dito. Subali't nabigla ako 
nang matuklasan ko ang magkatulad na pag-uutos sa 
karumal-dumal na krimeng ito na matutunghayan nang 
tuwiran sa mga talata ng Bibliya, na ito marahil ang 


U Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


pinagbatayan nito. Maaaring maliwanag kaninumang 
nakababasa ng Bibliya na ang mga taong ito ay nagpatupad 
ng ilang mga talata ng Bibliya: 

“At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sina-sabi...Ngayon 
ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki at bawat 
babae na nasipingan ng lalaki. Ngunit ang lahat ng batang 
babae na hindi pa nasisipingan ng lalake ay buhayin ninyo 
upang mapasainyo.” (Mga Bilang 31:1,17-18). 

At sinabi ng Panginoon, “Dumaan kayo sa lunsod na 
kasunod niya, at manakit kayo, huwag magpatawad ang 
inyong mata, at huwag kayong magpakita ng habag. Patayin 
ninyo agad ang matatanda, ang mga binata, mga dalaga, 
mga bata at ang mga babae...” (Ezekiel 9:5-6). 

Sinabi ni Josue sa mga mamamayan ng Israel:“...Sapagkat 
ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang bayan...lahat ng pilak, 
ginto, mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon, 
pawang ipapasok sa silid ng kayamanan ng Panginoon...Kanilang 
lubos na pinuksa ng talim ng tabak ang lahat ng nasa bayan, ang 
lalake at gayon din ang babae, ang binata at gayon din ang 
matanda, at ang baka, at ang tupa, at ang asno. "(Josue 6:16-21).? 
Di-umano'y sinabi ng Panginoon: “Ngayo'y yumaon ka at 
saktan mo ang Amalec, at iyong lubos na lipulin ang buo 
nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila, 


30Yamang ang ilang mga pinuno ng Simbahan ay mapangahas na tuligsain 
(atakihin) ang Islam at pagbintangang naipalaganap ito sa pamamagitan ng 
“tabak,” makabuluhang banggitin na ang salitang “tabak” ay nabanggit sa Bibliya 
nang 406 na beses samantalang hindi ito nabanggit kahit minsan sa Qur'an. 
Kaya't aling relihiyon ang malamang na naipalaganap sa pamamagitan ng4abak? 


KATI 
Kya @,, a 
Kr" te 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam V 


kundi patayin mo ang lalake at babae, sanggol at sumususo, 
baka at tupa, kamelyo at asno.” (1 Samuel 15:3) 
“Ang kanilang mga sanggol ay pagluluray-lurayin sa harap ng 
kanilang mga mata, ang kanilang mga bahay ay sasamsamin, 
at ang kanilang mga asawa ay dadahasin.” (Isaias 13:16) 
“Tataglayin ng Samaria ang kaniyang sala: sapagka't siya'y 
nanghimagsik laban sa kaniyang Diyos: sila'y mangabubuwal 
sa pamamagitan ng tabak, ang kanilang mga sanggol ay 
pagluluray-lurayin at ang kanilang mga nagdadalang tao ay 
paluluwain ang bituka.” (Hoseas 13:16)! 
Lumalabas na ang Bibliya lamang ang tanging aklat na 
pangrelihiyon sa mundo ang nagpapahintulot ng pagpatay sa 
mga bata, ng pananakit sa mga sanggol at ang paglaslas sa 
tiyan ng mga babaeng nagdadalantao. Ang pagkaka-roon ng 
mga ganitong talata sa Bibliya at iniuugnay ang mga ito sa 


#pinahintulot ng Islam ang “Jihad' bilang isang paraan ng pagtatanggol at 
pangangalaga sa mahihina gaya ng mga babae at mga bata, at hindi ng pagpatay 
o pananakit sa kanila, “At ano ang pumipigil sa inyo at hindi kayo 
makipaglaban sa Landas ng Allah, at para sa (kapakanan ng) mga mahihina, 
mga pinagmalupitan at mga inapi sa (inyong) kalalakihan, kababaihan at mga 
bata ...” (Qur'an 4:75) Ang “Jihdd' ay isa ring gawaing pagtatanggol sa 
sarili, hindi gawaing pananalakay. Ipinahayag ng Allah: “At makipaglaban 
kayo para sa landas ng Allah, sa mga taong nakikipaglaban sa inyo at huwag 
kayong lumabag sa mga hangganan. Katiyakan, hindi naiibigan ng Alldh ang 
mga lumalabag sa Kanyang itinakdang hangganan...” (Qur'an 2:190) Ang 
“Jihad ' ay itinatalaga rin bilang paraan ng pagtiyak sa kalayaan ng pag-aanyaya 
sa iba tungo sa landas ng Allah at pag-aalok sa kanila ng pagpasiyang yakapin 
ito kung kanilang nais nang walang pamimilit. Sinasabi ng Allah: “Walang 
pamimilit sa pananampalataya. Katotohanan, naging malinaw ang tamang 
landas sa maling landas...” (Qur'an 2:256) Gayundin: “At sabihin mo sa 
kanila: “Ang katotohanan ay mula sa inyong Panginoon. Kaya sinumang 
magnais (ng Paraiso), hayaan siyang manampalataya at kung sinuman ang 
magnais (ng Impiyerno), hayaan siyang di-manampalataya...””(Q 18:29 


00966552200985 


6 2 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Diyos ay isang malinaw na katibayang ang Bibliya ay 
nagdanas ng pagbabago sa kamay ng taong kumatha ng mga 
kasinungalingan sa ngalan ng Diyos.” 

Mababasa sa Qur'an: “Kasawian sa mga sumusulat ng Aklat sa 
kanilang sariling mga kamay at pagkatapos ay sinasabi: “Ito ay 
nagmula sa Allah”, upang ipagpalit ito sa isang napakaliit na 
halaga! Kasawian sa kanila sa isinulat ng kanilang mga kamay 
at kasawian sa kanila sa anumang kanilang kinita. ” (2:79) 

Ang pamimilit ay hindi akma sa relihiyon sapagka't ang 
relihiyon ay nakasalig sa paniniwala at pagpapasiya, at ang 
mga ito ay mawawalan ng kabuluhan kapag idinaan sa dahas 
o pamimilit. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay dapat 
bigyan ng pagkakataong mamili ng anumang relihiyong 
pinaniniwalaan nila, subali't ang mga pag-pipilian ay dapat 
ilahad nang walang pagkiling at walang pamimilit. Ang mga 
Guillotines, lagari, palakol at apoy ay hindi dapat naging 


2Sa kadahilanang ang pagkakaroon ng ganitong mga teksto at iba pa ay 
nagbigay ng kahihiyan sa mga “patnugot” ng Bibliya, pinanghimasukan nila 
ang diumano'y Salita ng Diyos. Itinuring nila ang mga teksto nito katulad ng 
ibang aklat na sinulat ng tao, at samakatwid ay nagdagdag at nagbawas sila rito, 
sa kung ano ang palagay nila na di-angkop. Halimbawa, nababasa sa I Samuel 
6:19, “Kanyang pinatay ang ilan sa mga tao sa Bet-shemes, sapagkat kanilang 
tiningnan ang loob ng kaban ng Panginoon. Pumatay siya sa bayan ng 
pitumpung lalaki at limampung libong katao...” Gayunpaman, ang mga salin sa 
Inggles, Pranses, Aleman at Arabik ay nagpasiyang ang gayong gawain ay 
hindi naaangkop sa Maawaing Panginoon, kaya't kanilang binura ang 
limampung libong katao at tinira lamang nila ang pagbanggit sa 70 tao. 
Naniwala silang ang basta “tumingin” lamang sa Kaban ng Tipan ng Panginoon 
ay hindi isang krimeng marapat parusahan ng paglipol. 8B Maging sa 
kasalukuyang panahon, sa pagkakalantad ng Bibliya sa mga tagasalin at mga 
kagamitang panlimbagan, na ito ay patuloy na nababago. Mapag-iisipan ng 
sinuman kung ano kaya ang sitwasyon noong mga lumang panahong tanging 
ang mga pari lamang ang may karapatan sa Bibliya. 


EF 
sail. 
Ny i Wy 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 2 


kabilang sa pagpipilian”? ng mga di-nagnanais tumanggap ng 
mga doktrinang ipinipilit ng Simbahang Katoliko. 

Ipinahayag ng Allah sa Kanyang huling mensahe sa 
sangkatauhan: “Walang pamimilit sa pananampalataya. Ang 
tamang landas (katotohanan) ay naging malinaw sa maling 
landas (kasinungalingan).” (Qur'an 2:256) 

Ngayon, nasasaksihan na natin ang bunga ng pamimilit sa 
relihiyon sa maraming bansa. Ang pagkalulong sa droga, 
pagpaslang, pagnanakaw, prostitusyon, katiwalian, mga 
panggagahasa at homosekswalidad ay ilan lamang sa bunga ng 
pamimilit ng isang relihiyon sa tao na hindi tinataglay sa puso. 
Ang pagkapit sa mga sinaunang tradisyon ay hindi 
kinakailangan upang ihatid ang isang bayan tungo sa 
tagumpay. Sa ganitong kadahilanan, nais kong magmung- 


3Ang mga maninirang-puring bumaluktot sa Bibliya ay iniuugnay ang mga 
karumal-dumal na gawain ng paglipol kay Propeta David, gayong sa katoto- 
hana'y ganap siyang walang kinalaman. Sa II Samuel 12:29-31, nababasa 
natin: “At pinisan ni David ang buong bayan, at naparoon sa Rabba, at 
bumaka laban doon, at sinakop. At inalis ang putong ng kanilang hari sa 
kaniyang ulo: at ang bigat niyaon ay isang talentong ginto, at may mga 
mahalagang bato, at ipinutong sa ulo ni David. At siya'y naglabas ng samsam 
sa bayan na totoong marami. At kaniyang inilabas ang bayan na nandoon, at 
inilagay sa ilalim ng mga lagari, at ng mga suyod na bakal, at ng mga palakol 
na bakal, at mga pinaraan sa mga lutuan ng laryo: at gayon ang ginawa niya 
sa lahat ng mga bayan ng mga anak ni Ammon. At si David at ang buong 
bayan ay bumalik sa Jerusalem.” Gayundin, sa I Mga Cronica (Chronicles) 
20:3, sinasabing: “At kaniyang inilabas ang bayan na nandoon, at pinutol sila 
ng mga lagari, at ng mga suyod na bakal, at ng mga palakol. At ganito ang 
ginawa ni David sa lahat ng mga bayan ng mga anak ni Ammon. At si David at 
ang buong bayan ay bumalik sa Jerusalem.” Nakapagtataka kung paano 
makakapamuhay nang mapayapa ang mundo samantalang ang ganitong di- 
makataong gawain ay inihahayag sa isang diumano'y Banal na Aklat at 
iniuugnay sa Diyos at sa Kanyang mga Propeta? 


a Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


kahi kahit ng isang pagpipilian na makapagliligtas ng buhay, 
makapagbabagong-buhay sa mga nalulong sa alak, at 
makapagbubuklod ng mga pamilya at ng lipunan. 

Ang pinakahuling makabagbag-damdaming balita ng taong 2002 
ay tungkol sa Simbahang Katoliko sa Estados Unidos ng Amerika 
na tumutukoy sa mga pang-aabusong seksuwal ng ilang pari sa 
mga  walang-malay na kabataan. NNakapagtatakang ang 
pinakamatataas na pinuno ng Vatican ay hindi tumugon ukol dito 
na tila baga mga gawaing pagmamalupit lamang ang krimen na ito, 
subali't sa halip ay pilit na pinagtakpan ang mga ito sa pama- 
magitan ng paghahandog ng salaping magpapatahimik sa mga 
biktima. Naitabi ko ang ilang mga ulat mula sa mga nagdaang taon 
na kung saan ay nasasaad na mahigit sa limang bahagdan 
(porsiyento) ng mga pari sa U.S.A. ay gumawa ng mga pang- 
aabusong sekswal sa mga bata. Gayunpaman, inabot ng 
napakaraming taon para sa balitang ito na maging pangunahing 
balita o headlines sa mga himpilan ng telebisyon sa buong mundo. 
Nagimbal ang buong mundo nang ang pinakahuling balita 
noong 2004 ay nagsaad na sa nakalipas na 50 taon, mahigit 
sa apat na libong pari sa USA ang nasangkot sa pang- 
aabusong sekswal sa mga bata. Ang tanging masasabi ay 
yaon ay isang nakagugulat na estadistika ('statistics”), 
nguni't hindi na gaanong nakapagtataka. Ang hindi mapag- 
aalinlangang katotohanan na kung may isang dahilan na 
dapat sisihin ay ang Bibliya mismo. Napaka-halagang 
mabatid ng mambabasa na ang mga masasamang gawaing ito 
ay hindi lamang ginagawa ng mga taong naliligaw ng landas. 
Ang mismong Bibliya ay nagpapa-hintulot ng imoralidad 
katulad ng nasasaad sa Ezekiel 23:1. Ang pangangalunya 


NE 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam V 


(pakikiapid sa hindi asawa) at pagtatalik ng magkapamilya 
(incest) ay dalawa lamang sa mga karumal-dumal na 
gawain na maling iniuugnay sa ilang mga Propeta. Bilang 
mga Muslim, kami ay lubusang tumatanggi sa kuru-kuro na 
ang sinumang Propeta ng Allah ay nasangkot sa gayong 
kasumpa-sumpang mga gawain. 

Naitanong ko ang sumusunod na tanong sa ilang mga 
Kristiyano roon sa mga bansa o pamayanan kung saan ang 
Bibliya ay tinatanggap ng karamihan bilang Banal na 
Kasulatan, “Bakit ang dami ng mga gawaing pagpaslang, 
panggagahasa,pagnanakaw,alkoholismo(paglala-sing),”' 
prostitusyon, homosekswalidad, pagtatalik ng magkapamilya at 
laganap na katiwalian ay labis na mataas ang bilang kung 
ihahambing doon sa mga bansang ang Qur'an ang siyang 
kasulatang sanggunian kahit may ilang pagkakaiba sila?” 
Marami sa kanila ang namangha sa tanong na ito sapagka't ni 
minsan ay hindi ito sumagi sa kanilang pag-iisip ang 
pagkakaroon ng ganoong paghahambing. 


“Ang Paglalasing”: Isa sa mga malalaking abuso at maling bintang na 
iniuugnay laban sa pagkatao ni Hesus sa mga kamay ng mga sumira sa 
Bibliya, at walang Muslim na makatatanggap sa pagsasalarawan sa kanya 
bilang isang “manginginom” na katulad ng binabanggit sa Lucas 7:34, 
“Dumating ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom at inyong sinasabi, 
Tingnan ninyo, ang isang taong matakaw at maglalasing, kaibigan ng 
mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan! '” Ang pagsasalungat ay 
mapapansin din kapag nakita ang Mga Kawikaan 20:1, na nagsasabing, 
“Ang alak ay manunuya, ang matapang ay manggugulo, at sinumang 
naililigaw nito ay hindi matalino.” Mailalarawan lamang ng isang tao sa 
kanyang kaisipan kung ano ang magiging kalagayan ng lahat ng 
sangkatauhan kung paniniwalaan na ang isa sa mga pinakadakilang Propeta 
ng Diyos na katulad ni Hesus ay isang manginginom. 

E 


00966552200985 


U Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Halimbawa, sa isang pakikipagtalakayang ginawa ko sa isang 
mamamayan ng USA, bumanggit ako ng isang halimbawang 
ipinataw ang kamatayan sa Saudi Arabia sa pitong kriminal 
na habang nasa bisa ng alkohol ay nanggahasa ng isang 
babae. Sinabi ko sa kanyang bilang bunga ng paglapat ng 
karampatang batas, daan-daang libong ibang kababaihan ang 
nailigtas mula sa iba pang mapanggahasang kriminal. Hindi 
siya sumang-ayon at nadama niyang ang batas ay labis na 
mabagsik at iyon ay hindi maipapatupad sa kanyang bansa. 
Batay sa mga opisyal na estadistika, sinabi ko sa kanya na sa 
kanyang bansa sa nakaraang walong buwan, mahigit sa 
kalahating milyong kababaihan ang ginahasa, batay sa 
kabuuan ay dalawang libong babaeng ginahasa araw-araw! 
Siya ay nabigla at umamin sa pagiging mabisa ng paglapat ng 
Batas na Islamiko. Kung makakausap ko siyang muli ngayon, 
sasabihin ko sa kanya na sa Islam, kahit na ang isang Imam 
ay manggahasa ng isang bata, na katulad ng ginagawa ng 
mga pari sa simbahan, siya ay mabilis ding bibitayin upang 
mailigtas ang nalalabi pang ibang mga bata. Napakaligaya ko 
sa aking pagyakap sa Islam at ipinagmamalaki ko ang aking 
pagiging isang Muslim. 


Ka 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 2 


XII. Isang Bukas na Paanyaya sa Papa at Ibang Mga 
Pinuno sa Daigdig 

Nagsisimula ako sa Ngalan ng Allah, ang Mahabagin, ang 
Maawain. Pagpalain nawa ng Allah ang lahat ng mga 
sumusunod sa tamang landas. 

Sa pamamagitan nito ay ipinaaabot ko ang paanyayang ito sa 
Papa at lahat ng mga pinuno sa daigdig, lalung-lalo na sa 
mga namamahala at namumuno sa milyun-milyong tao sa 
ibang mga relihiyon, sekta at ideolohiya. Inaanyayahan ko 
kayong lahat na yakapin ang Islam. Halina kayo sa Islam at 
kayo ay maliligtas sa parusa ng Allah at makakamtan ang 
Kanyang gantimpala sa Paraiso. Kung kayo ay Hudyo o 
Kristiyano, pagkakalooban kayo ng Allah ng dobleng 
gantimpala sa sandaling yumakap kayo sa Islam.” 

Sinabi ni Propeta Muhammad (:#): “Ang isang tao mula sa 
mga angkan ng Kasulatan (isang Hudyo o Kristiyano) na 
naniwala sa kanyang Propeta (si Hesus o di kaya ay si 
Moises) at pagkatapos ay naniwala kay Propeta Muhammad 
(niyakap ang Islam) at sumunod dito, magka-karoon ng 
dobleng gantimpala. ” (Muslim 342) 


35Ang mga Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at mga Kristiyano) ay 
binigyan ng natatanging katayuan sa Qur'an hanggang sa pag-aanyaya sa 
kanila sa Islam at pagtatatag ng pakikipagtalakayan sa kanila. Sinabi ng 
Allah: “At huwag kayong makipagtalo sa mga Hudyo at mga Kristiyano 
maliban lamang sa higit na magandang paraan...” (Qur'an 29:46). 
Isinasaad din ng Qur'an na ang mga Kristiyano ang pinakamalapit sa 
pagmamahal sa mga Muslim, “At inyong matatagpuan ang pinakamalapit 
sa pagmamahal sa mga mananampalataya ay yaong nagsasabing: 
“Katotohanan! Kami ay mga Kristiyano.” Ito ay dahil kabilang sa kanila 
ay mga pari at monghe, at sila ay hindi mapagmalaki. ” (Qur'an 5:82). 


00966552200985 


U Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


Subali't, kung tatanggihan ninyo ang paanyayang ito, kayo 
ay papananagutin para sa lahat ng mga nasa ilalim ng inyong 
impluwensya at ng mga sumusunod sa inyo. 

Katulad ng lahat ng aking mga kapatid na Muslim sa buong 
daigdig, ako ay pinagkalooban ng Allah ng pananagutan sa 
paghahatid ng mensaheng ito sa lahat ng sangkatauhan sa 
abot ng aking kakayahan. Matutung-hayan saQur'an: 
“Sabihin mo (O Muhammad): “O Angkan ng Kasulatan 
(Hudyo at Kristiyano): Halina kayo sa isang salita 
(pangungusap) na sadyang makatarungan sa amin at sa 
inyo, na huwag tayong sumamba maliban sa Allah, na huwag 
tayong magtambal ng anuman sa Kanya, at huwag nating 
itakda ang iba sa atin bilang mga panginoon bukod sa Allah. 
At kung sila'y tumalikod, inyong sabihin: “Sumaksi kayo na 
kami ay mga Muslim (kumikilala at sumasamba sa nag- 
iisang Allah).” (Qur'an 3:64) 

Pagkatapos kong ilahad ang naunang katibayan sa aklat na ito 
upang makita ito ng sinumang may mga mata at ito'y 
maunawaan lahat ng sinumang may talino. Narating na ang 
isang salikop na daan kung saan tinatawag ng Kataas-taasang 
Allah ang lahat ng tao na tanggapin ang katotohanan. 
Minsan pa, aking pinaninindigan ang isang tungkulin at 
pananagutan bilang isang tao - mna kusang-loob na 
magpasailalim sa mga batas at kautusan ng Allah, (ang lisa at 
Bukod-Tanging Diyos, ang Mahabagin, ang Maawain), ang 
mag-anyaya sa lahat ng sangkatauhan na talikuran ang 
pagsamba sa mga huwad na diyos at iwaksi sa isip ang 
paniniwala sa mga diyus-diyusan, maging ito man ay buhay o 


00966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam V 


patay na mga bagay o anumang ibang bagay na nilikha 
lamang ng Allah o kaya'y nililok ng tao. Pagkaraan nilang 
magsisi, dapat nilang isuko nang ganap ang mga sarili sa 
kalooban ng Allah - ang Tanging Tunay na Diyos at 
Lumikha ng sandaigdigan. 

Mahalagang dapat malaman, na kahit gaano mang salapi, 
katanyagan, katayuan at kapangyarihan mayroon ang isang 
di-Muslim sa buhay na ito, hindi siya magkakaroon ng sapat 
na ipambabayad para sa kanyang pagpasok sa mga Hardin ng 
Paraiso sa Kabilang-buhay.” Ang pinaka-mahirap na 
naninirahan sa daigdig na sumaksi na walang Diyos na 
karapat-dapat sambahin kundi ang Allah, at sumaksi na si 
Propeta Muhammad(:#) ay Kanyang Sugo, magiging 
pinakamaligaya at pinakamapalad sa Kabilang-buhay kaysa 


3Tanging ang taong tumutupad ng kanyang layunin sa buhay - ang 
pagsamba lamang ng bukod-tangi sa Allah, ang makatatamo ng tunay na 
kaligayahan at panloob na kapayapaan. Ipinahayag ng Allah: “Sinumang 
gumagawa ng kabutihan - lalaki man o babae habang siya ay 
mananampalataya, magkagayo'y katiyakan Namin bibigyan sila ng 
mabuting buhay, ang katiyakang igagawad Namin sa kanila ang kanilang 
mga gantimpala katapat sa kahusayan ng kanilang ginawa”. (Q 16:97). 
Gayundin: “Sila na sumasampalataya (sa Kaisahan ng Allah) at sa 
kanilang puso ay nakadarama ng katiwasayan sa pag-aala-ala.” (Qur'an 
13:28). Sa 20:123-124, nababasa natin: “...at ang sinumang susunod sa 
Aking Gabay, siya ay hindi maliligaw at hindi siya magdadalamhati. At 
sinuman ang tumalikod sa Pag-alaala sa Akin (di-paniniwala sa Qur'dn at 
di-pagsunod nito), katiyakan, mapapasakanya ang buhay ng kahirapan, at 
siya ay Aming bubuhayin muli sa Araw ng Muling Pagkabuhay na bulag.” 
Ang huling talatang ito ang nagpapaliwanag ng sanhi ng mga 
karamdamang pangkaisipan (“psychological illnesses”) at kung bakit may 
ilang mayayamang tao ang nagtatangkang magpakamatay. 


009666552200985 


V Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


pinakamayamang tao na hindi tumanggap sa huling mensahe 
na ipinadala ng Allah bilang gabay sa sangkatauhan. 

Sinasabi ng Allah sa Qur'an (3:85): 4t sinuman ang 
maghahangad ng Relihiyon maliban sa Isldm ay hindi ito 
tatanggapin sa kanya at sa Kabilang-Buhay ay kabilang siya 
sa mga talunan.” 

At sa Qur'an, 5:36-37 ay sinasabi: “Katotohanan, yaong mga 
tumanggi sa pananampalataya, kahit mapasakanila ang 
lahat (ng yaman) sa lupa at dagdagan pa ng kasindami nito 
upang gawing pantubos sa kanilang sarili laban sa 
kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay, kailanma'y 
hindi ito tatanggapin sa kanila. At mapapasa-kanila ang 
isang napakasakit na parusa. Magnanais silang makalabas 
mula sa Apoy (Impiyerno), subalit hindi sila makalalabas 
doon. magpakailanman. At 58BBmapapasa-kanila. ang 
kaparusahang walang hanggan.” 

Kaya't habang ang kaluluwa ng isang tao ay nasa kanyang 
katawan pa at nakahihinga pa siya, nakapagsasalita at may 
kamalayan pa sa kanyang mga ginagawa, sa anumang 
pagkakataon, maaari pa siyang magbalik-loob sa Allah, ang 
Dakila at Kataas-taasan. Kung ang pagsisisi ay taos-puso at 
handa siyang magpatotoo na walang karapat-dapat sambahin 
kundi ang Bukod-tanging Tagapaglikha - ang Allah, at handa 
siyang sumaksi na si Muhammad (#4) ay Kanyang Sugo, 
habang iniiwasan ang lahat ng uri ng paganismo, 
katotohanang patatawarin siya ng Allah kahit na nasadlak pa 
siya ng isang saglit na layo sa Impiyerno. Karagdagan pa 
nito'y papalitan ang kanyang mga kasamaan ng mga 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 3 


kabutihan at ipapasok siya sa Paraiso magpakailanman. 
Sinabi ng Allah: “...maliban sa nagsisi at sumampalataya at 
gumawa ng kabutihan, para sa kanila'y papalitan ng Allah 
ang kanilang mga kasalanan ng mga mabubuting gawain. At 
ang Allah ang Ganap na Mapagpatawad, at Maawain.” 
(25:70) At sinabi Niya: “At ang mga sumampalataya (sa 
Kaisahan ng Allah) at gumawa ng mga mabubuting gawa: 
papapasukin Namin sila sa mga Hardin na sa ilalim nito ay 
mga ilog na nagsisidaloy (Paraiso), at sila ay mananatili 
roon magpakailanman. Ang pangako ng Allah ay 
Katotohanan, at kanino pa kayang Salita ang higit na 
makatotohanan maliban sa Allah?” (4:122) 

Ito ang pangako ng Allah sa kaninumang may nais na 
magsisi nang mataimtim at magsimula ng isang panibagong 
buhay. Winawakasan ko ang paanyayang ito sa pagbanggit 
ng mga sumusunod na talata mula sa Qur'an, na kung saan 
ang Allah, ang Ganap na Makapangyarihan sa lahat ay 
nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng taong makapagsisi 
nang tapat at taos-puso. Inaanyayahan Niya ang mga 
makasalanan na magsisi, gaano man kalaki ang kanilang mga 
sala, dahil Kanyang patatawarin sila. 

Sa Banal na Qur'an, (39:53-54), ipinahayag ng Allah: 
“Sabihin: “O Aking mga alipin na nagkasala sa kanilang 
mga sarili! Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa Habag ng 
Allah, katotohanang pinatatawad ng Allah ang lahat ng 
kasalanan. Katotohanan, Siya ang Laging Mapagpa-tawad, 
ang Maawain. At magsipagbalik nang may pagsi-sisi at 
sumuko nang may katapatan sa inyong Panginoon bago 


G 2 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


dumating sa inyo ang kaparusahan, (at) pagkaraan (ng 
pagkakataon ito 'y) hindi kayo matutulungan.” 

Dito, ipinababatid ng Allah na ang pagkakataong maka- 
pagsisi ay natatakdaan at nababatay lamang sa itinakdang 
panahon, at kapag sumapit na ang kamatayan sa sinuman ay 
hindi na niya maaari pang makamit ang kapatawaran. 
Katotohanang ang pangako ng Allah ng kapatawaran at 
habag ay makakamit ng mananampalatayang matapat sa 
pananampalatayang (Islam) at sa paggawa ng kabutihan. Ang 
Allah ay nagsabi (20:82): 

“At katotohanan, tunay na mapagpatawad Ako sa sinu-mang 
nagsisisi, sumasampalataya at gumagawa ng mabubuti, at 
pagkaraa 'y Ihtadd (hindi nag-aalinlangan).” 

Ako ay nagsusumamo sa Allah - ang Lumikha ng lahat ng 
mga nilikha, na gabayan sa tamang landas ang lahat ng mga 
taong naghahanap ng katotohanan na ang kanilang mga 
kaisipan ay bukas sa layon ng pagsusuri. Ako ay humihiling 
sa Allah na gabayan lahat ang mga gumagawa ng tapat na 
pagsusuri sa sarili at pabutihin nawa ang kanilang mga 
kalagayan ayon sa kung ano ang kalugud-lugod sa Kanya. 


7/32 N 


000966552200985 


2. 


(#b:se'0) ,ueyueA3uedeye 1 Sue 
“wejee 1] Jue eA1s JuRuey0]07e) eAuey es 
seyejej]eyew Sue ueednley es O Ue]IBue]ey 


esw” eseu  Suewednue  Suejem,, 
(#4:zz DD) jueyueAsuedeyey) 
Sue  “seyeje  SueAis Sue UEl]Y 


Sue “ugueyojojey "EAuey es Jueje3Zed 
Suewe] es ye]|y es Aediuiqi ejlu IpUIH,, 


(61:T WOYnH e3W]), jeyeq Suojey e8w Aew Aelis 
es |Iyep siqil es ueueyeueueu e3w Sue 
seAejedew eAlu Ipuly 3,e43edes 'joinqew 
Suledn| e3e3 e3w Sue seAgjeuid JueAuey 
je epnf Aey ewewns Ae uooulSueg Buy,, 


(F6-6z:ze sIsaua9) 'eAIS 
oj eu1 je soAlg es oung8ediyeu Ae qodef 1s 


000966552200985 


(557:z 'D) ,pAuby bs biwbuodoyow Buuububw 
ipury Ao dijpi o Yojuo buy oyy ju bu joyo] 
bu nwu-odbodobo] Buo “Anyng-buibo7] buo 
“bAuvy vs unqiow sofp Budoy jYv]|y,, 


"(59:84 My e3) ,YE[e es |IYEp MeAiyiwny 
eU Oe] RU seye]ew Bu eAe3 “Bojnjeyey3ed 
es ew Su eAe3 eu  uoouidurg 
Sue. Suisiwn3 NoAedeysew . Buen, 


(8e:0s'0) ,,'po3ed Su uendeuip 
IWe) Ipuly je “meiy eu Wiue Su 
qoo] es 071 e3w Bu UejiZed eseu Su j]eye] 
Sue je ueednjey Sue je Uejidue]ey e3w 
SUE UIWEN EYYI|IU JUPUBYoj0]eY Iv, 


(ZT:TE 0pox3) ,'ueyemeyuiseu 
je e8uiyed3eu Ae eAis MeJe Suojidey]! 
es je “edn] je ]18ue] Sue uoouldueg 
Su emeu13 Ae meJe eu Wlue Su goo] es"”,, 


sohig es lo 


43un] Suy 


ue ing Suy 


eAljqig Buy 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan L3P 


"UejE|nsey Juedi Ju ]eye| JU ueWe]e|]u e3Jw Jue ueueyo]0]ed Juedn (i|ew ]e pwe] JU) 
ueAejeg Sue Ae UBJINg Suy (84:5 Ue,Ing) "011 e3w es (Isyes Sueejemi]eyey)3edew) 
ulwAeyn| 1) BJuesi je Oj] euneu eu uejejnsey Ru jeueg e3w es Aeunjeded3eu 
eU “UBUBYo0]0]eY es (UBAng) 18py Sue pewweynp] O 'oAl es 3eAeyeuidi Julwy ]y 


(22:20) 6 S0U0]05 Is OAU] Ds ADMODY 
nu boAvy buvsi “Avun] :oAul bs Iqvuis 
30 uoAl buound bub oAu] ns oy jbmvqbbutdi 
Lvoq IpuiH,  :lqosbbu jo qqby bubjiuby 
bu ojis Bombun] ]y,, 'emeui8 BJuejluey 
es ueineqey JueAuery Bu e]e|iyeded3eu 
SueeJed.”” es. Ejis. @AIN desneuly 
“ound es ejnw ulewny Ae emese SueAuey 
Jue je WepyY Is Juru 'pimeyewes eye] 
8u wejeeeyeN eu deuer) Ae Ue]]y 3JUy 


uCU0010]D 
DY ubos “Iqvuis ADAUDY Ds 70 IYO]v] 
buv sofg buoouibubq Du bomoun] ]y,, 
“6:g sisauan es UOAk 'osieJed es 03e]3eW 
Juojlu sodejey43ed ukU00J0JeU1) JUBAUeY 
Jue Wele eAlU ULI Ipuly je oe A Juound es 
ulewn)y Ae uepy is BU soAlg JU WE|e IpuIH 


“(9:06'0) , 040Dbung BubAuby 
buo yoy Bu Udo]Bi]oyoYou IpulH'"" 


” 


(i7p:97 03171191) , “soAig buvjiu 
uoouiDubdg Dun 040 ],py)bodos :DjIuby 
os uodi] Buro bub uiwiisis Bulyo jv", 


(6e:7T'D) “u “ubuojpubd 
bu oyo] bu Biuuuwyou bubAss bub 
uoouibubdd Dunjo Bun “Ububyoj0]bY"”,, 


(2:1 xnyeqeH) ,, curbbuipip 
ow Ipuly j0 “04o bBulbpop Ub]Iby 
buobbuby “uoouibubdq OQ,, 'UlipunAeg 


tuppunAe9 “(z5:070) ,10W!|!][0DU puly lu 
uoouibuvg bulyo Bun Ijpuvyoyb6Du IpuiH",, 


(T:gT my 06) ,cubwuojwyodbow 04o unnw 
-I]]y BuoA] juoouibudd QO UvfiDy Bubbbuvy,, 


BP Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


(F5:0T10) HUDs obw 
bBuvjjuby Ds Ubijpuoy bu ombbownb 
buo ubynojpy4buvs bBub sny-bnq 
“uoynojoybuvs bun unowdy Bunwunub bu 
YO] Bu uombbbu!b Ipuly “Ububyo]0]v)y,, 


(E-T:0T d0f) ,,(EWwEsew Su eueyed 
e3w Sue ueunAe-Sues Suoii je Aewey 
e3w SuoAl Su eMe38 Sue |IMYE]I BJuoAl ku 
“deJiyed3ew Ae mey] eu oAl es eq 1inqew 
"ulye es EY Oje]3ediyiyeu jiyeq Suny 
ulye es oW Wejeed] juejnjey Juoye oW 
8emny :soAlg es 0) Ulyiqeses 'EMNn|n|ey 
Sure Su uejiedey es eji]esesJew A,0Yy,, 


000966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan LIP 


(26:50) ,, Aoboq Du Joy] Ds WO]OO[Y| 
Du soqn] Ao Y9j[Y Buo"”,, (65:9'0) ,, 'UD0]OL 
DU MDU![O]Y DS ]0[nsDyou ubqijbw oAn] o 
omuos Du Abbnq Bunjom lu 30 udodnjoy bu 
uDW!]ipoy osbu bu jing buojom “pipquqvu 
01] DAIN Ipuly bu uoyop Du soboojpw 
buojom “jobop vs jp ndnj psbu bun cub 
Buny DAIN UDW]o]bu ]y 'DAuby bs ubqijbw 
oj] bw Du Wojoovyvu Buvjom :pibuljbyou 
obw Bu Isns bbw bun DAuby bsnu ]y, 
(0T-6:ET'D) moi (Bu Bouomi) os DAobw 
bubfAis oAvwny o Iqub (bu ubwijipoy) 
Ds DAIs Obo]bow UyoY “O! ulyiqvs 
buninjun] o ojjos BunAuby Dub oAul bs 
uownuls Bu oboji buny pAuby bs bunwb] 
po n3460] “unsodj-soojoy bun “Ding 
bub "pojuooyou 3v pibunwyou Bu 30Yv] ps 
wbjooy bu soqn] buy,, (e:YE'0) ,'(znfyow 
[7 YNO7-]7) 10) Du bouomijojy Bubsi osbu 
(Ao obw Du ]0yo] bun) snyboq 'UDWDWLY 
BubAuby bs 5DY0]03oYow Ipuly Ab ubodn by 
DS 30 UD]IBUN]oy bbw Dsbu bu O]11 dd 1jojpw 
0 jijow vu ybiy o (wobbuo] Du j1 jow buvsi 
0) Avboq bu bunioy bu bubqwng Dun buibow 
“wiyi] Bu 30YO] Ds WD[OO[4 Du douvb bun", 


u'00] Dbw Ds ADY sDY0]pw Buojo] 
Av sofig Bu ubbulyoy Bub jv /od] bbw 
os Avy Buounww buojoj An sofkig bu 
ubbubwubunwvy buv ],p4bodos, :o]qed 
IU Iqeseuls “GZ:T OjUMO0)-e83e] e3] | es 


(TZ-02:8T sisaua9) , UDWUD]D]DW 
buno Ao ipury Buny j0 ulyo os bBunownp 
bu moBbis Ds uoAb Dub Djiu bbu bmbulb 
buny oy ububun1] j0 uoAvbbu oyo bquqvq 
jo “oyqnjoyoddu Ab Djju UbULI-Dsoy 
bub ]046odbs ]0 “S0Y0]bW Ab D1I1oWor 
jo nwopos bu mvbis buy “Uoouibubg 
bu iqbuls,, :0]! UIse|yni Juedn Joeuew 
BJUeAiN ed UeZuej]igey jeRARY “opunw 
es deue3e3eu Sue sodg Ju Wee IpuiH 

“(ET:ZT Opox3) o1d183 
e3w Su ueueye] e3W es E]nw e]i|oeIs| 
e3w 3Uu urueye] e3W Sue e]e|1y3edew 
Suedn (eyJew) epue] Suesi 
SU UeZuP|ipe8uedueu Ae sodg Buy 


00966552200985 


B9 ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


(TT:Zv 'D), DUYIYOYON DU 
dvdun Buo j0 BIuLilLinyon) bu dbube) Bun 
ofis “OAIN ponijoy Bbubwnuo bucjom,, 
(08T:2Z6'0), bAuoy. ws. dpu. Avubnniul 
bunwnub vs DAS DAvLOjyj junyiibAbubdby 
jo Ub]obubiIWy bu uoouibuvg 
buy juoouibuvg Buod Buo Aoyjomnjoy,, 


(T8T:E'0) , wadoig bbw bs ubbuniv]oy 
buojom  buvu buvjsodbod  Bubjiuby 
buo jo iqvwuis Dudjuovy bBunwnub 
bub of070]1 bumwy ,'Iuoy ubuvAvAnw 
3o. Yopy buo. donyow  “Aounj,, 
:tqosbou (pu oApnH bbw) bu vios 
buo yojjy bu Diulibu “ububyojowy,, 


(ST:sE 'D), undvod 
bu joyot bs Jjodop-jodowy bun 
(udbuopwbunbuvbd bubwnub bs DADjow) 
ubqjodosoy Anj Av bAis Bunjpjubwbs 
YO] 7 Ds uobuojiobu-obubu 
buvfis Bun OAdY junynojwybubs Q,, 


u'U0DAlu udjibbubuvbd 
os qojbobubu Ao vbnq vbw :yodnwns 
Ao biqiq BubAludy bs ow vu Aodb jb 
“buo! bu song bbw BuvAluby bs ojnw yosn 
buo buvjbuvjibdon,,'8 :8T 1iMy e83N es 
uoAe Aode je yosn Su ueseqe[e]lu eu Biqiq 
Buesi je Zuo! 3 ew Ae soAlq Bug ]y 


00966552200985 5 


u'soq]bq BUDUIP UISI[OD 70 :D111sy bu 
LI0H Dub “Boy bu uo01 o4op bs ubyodnul 
bu yo-buvod bu 'ood obw bu oqiyojvq 
buo jo on buo uoouibuvng Bu uliyob 
Ab U0f! DU MbID D5s,, :jye-3ued Ju 
eAls e]I)Jewn Jued UeZUue|i-eu1y je @Auey 
es do43uke-ip eu uedeJiyey AW eU sodlg 
Sue eAl|qig Ju UeMEJE|E]Iu! “PZ:/ sees] es 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan 137 


(#Z-E7Z:6S'0), QU1]D]DN 

bun uby ubAbubdbyoN| 
bub vAis 3y 'DAuvy os Noyjomnjnwn] Av 
ubbdnjvby bs j0 Udjibunjp4 nbw bsbu bu 
30yo] buy 'uojobuvng Du AbsnybWubybuld 
bu 30yo] Bu LIb-Apwbwubod Bub DAuby 
os “bBoqny bu pombbbbb] buv “Aobngq bu 
30yo] Bu buojojowun] Buo 'Dyyiwn] bub 
Yo]]Y Bud vbAis “DAuby bs [bqubvjbul! 
Bu 30YO] Ds DAIS OAD[DW 70 SOD]OW “YOJ|Y 
bBub UNOYYOMN] “UDSOD]-sDD]DY bub 
“pounsbodbbdbbo] bub unyibAbubdbyON 
bub “Bubdjojiu bbw bubAuby 
bu pisbwubbog Dub. UDADSOMIj]bY 
Avbiqiqbon Bub unsojurdby Bubunub bs 
DA0jojy] Buo Jung Bub “10H Dub 'DAuby 
bs ubqibw ulyoqwbs jwodopjodbiby 
nu sofg bDuojpm “Yoy buvb bAfss,, 
"(09:9T10) , 001|0]0jbuo “ubyibAbundbyo|y 
bBub bAIs 1v “UDMDJD]0]Bod 
buojiyjop buo Yojjy bs [oynnbu jv", 


(ZT:TZ |1Y9z3) ,”ADub) Db 
bunjo Buo omndby 4ody4o0jododi Bubub 
Up UNY,,:Aewey Ee38wW  Bueduey Su 
uejisewewed es yedye]edewnd Ae eAis ]y 

(8T:Z seles]), o1Isy bu 
ujodnj Dbw dsbu Du udqnAynd bub jv “ojdiy] 
bu bop obw bu Iboyoq bunyi ny-I]nyoy Dsbu 
bu mobuvoj buo uoouibubg Bu uvjnsqnsns 
Vvofl bu moiIW Ds, :BoAngng je MeZue| 
edw es eJed (jodisiuns) tunynwny Ae eA1s ]Y 

(8:T SEYIIN) , zn1sano bbw bu 
DADb pu sIbBububudw ]0 Yoyoy? bubind 
ou jobunn Aoyo 'poqny jo ubpqnuly 
buobAbA 4,040 “ubjiqubububw 
30 “0Yo0 Koybo4v0] oyp |iyog,, :peqny Sueu 
peyeje|3eu je |e3unjgewn |o3]jn3eyewny 
Ae soMg 3uy(ZT:ET Selwa13f) 
u“byn obw bu ubAnjppop jo “uwbuww 
Du YoAnN Ad o4 b]ow Bud jo “uonjojpdby 
buodful bs [IYOp WIyI] DU “YOAI A,O4v"”,, 
“eynjpwn] je yeAliwn Ae sodg 3uy 


00966552200985 


(06-6z:6T10) ,/@1ad014 Buvsi buoyo Dmbuib 

30 ubjonsoy Bun U1yo vs DAN Abbljuiqi Yoj|Y 
bu umdijo Ao 04yo “ununyojojoy, :(snsaH) 
05], IU IGDUIS ,# Duny Dsbu vu Jobbuvs Buvsi bs 
dosn-bodiy1yow Iuby oubvg, :bfiu Iqvbuls"",, 
"EAuey es BuejeJed 

Sullew E3W Es UedGe] RU! BueAuey 
es |o33ueje]3ed Juejiq Buejisi JuedAis 
sodejey8ed ojlu eji|esesJed Jue Ae snsaH 
ejodold lu ejewiy Jueyeun-euney 3uy 


NG 
x 
DN 
PA 
- 
nN 
N 
NG 
NG 
NS 
NO 
D 
- 


"Bole 
Bu eUe es Ue]esey Buesi es ye]e JUlJew 
eu Sign] Su eAlu jijed3ed Jue Ae eAljqig es 
U0Ae snsaH lu EMeU13 Juejewiy Sueyeun 
-euney Jue ueAgy3un]njew 6:Zz uenf es 


wOdWNUIs] BUD 'SDUD]05 Aby ubqo] 
oj Buidns bumbibow Bub j0 (YoOIyY O) 
04] ps DAis o4 doydnyouid “UDubY0]0]04 17 
“(0110,) woAioy) BuvAis oy ububjobuvuid 
jo “y'abqoq bubijwq bubsi Du ob 
buojisbon juoouibung Dulo Q,, :WeAJeN 
lu ul Bu Iqeuis RU 9g:c UE,Ing es eseqeqe 


(2:4 sedn]) 'seuejes lu 0sYninun Ae 
Mep SNsaH IS BU Ojlu Ul UB3UuPjuIgseuld 


BY Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


(ZE:6T 0) , 0]od-odbod Bu udjioy boud 
o  @jojd. bunmbuib 0Yb: Ipuly 
30 “out bulyo os uLinunsdw BuibDw ]y'" 


” 
:0]! EU Juejuidq Buijew e3w es 
uege] snsaH Is UBING Bu |033uB]e]3euld] 


"[F6:0T 027E1N]) , 'Yoq 0] Bu ipuny WoodbAvdby 
bu vwpbow buvdn ojuownd oyo Ipuly 
fodn] vs ubodvfvdoy bu vjwpbow buvdn oyo 
ojuowund Bbumdisi buofulu bomnp,, Iidnjew je 
ounwew Juewesew JuedurjuigBeuid Ae snsaH 1s 
(b7 Geng) ,"Yc041 os oy wojoiyjod buouv 
“bqvg,, “snsaf lu bAuby bs Iqvuls ]y,, :BU| 
JueAuey es |lEmns Juedue]eJeuid Ae snsaH 1s 


snsap Aey |043un] Suy 


(26:6 O) (0YY1]U DU ]0Y0]) UIWDIY 
bu ubyiwqvuqvy bbw bs U1bi]y Bubu by 
ijurd 0 [(40)7 os joqww]v4 Avobiqiqbvd) 


yays. bs. ow]. by. Aosijopvuid 
YO]Y bu DY mud  “Ububyojojwy 
i(0110])]) W0 4101] O, :oOpunw 


es ueyleqeqey E3W BU jeye] es 1]18iy 
Jueu E1JE[A| Is YE]|Y Ju Jueliuiy snyBeg 

(95T-5ST:P70) (01401) WvAIDY 
Aoy uoqoj lind-buviuluod Bunyqnjpw 
bu iqvsosbod bs j0  bfomiuluvod-Ip 
Budjluvy DS |IYOp ]y““DAo]j0jod-ubububd 
bu udjomoy Buvjiuny bs |iyop osnd bbw 
buodjiuoy Bud yoy Bu DIvu!s['”, :@Aue) 
es Suejuiqigsed Sulljew Jueyqnlew es 
[0X3UN] “E1L1E|A] 1S UE INO Bu |o33ue]Zeuld] 


NG |, 
[0.2 
EN 
N 
nN 
NG 
NG 
NS 
NO 
DN 


(ezig sem) ,, 13 lu @s0f lu Ybuv 
bu (eyejuedes es uoAe) Wovd] bundwnj]v] 
Du buvjnb Aw Ao oinjbow buvbfis 
ojnwisodbvw Bubu “up snsaf IS ]y,, 

(9T:T 0318), 01511) Du buUmO]vUN bu snsaf 
Av)y buvjisbou BUbAIs Du "LIO IU bMOSO 
DU asof Is qgoIbf lu Youb buibnu ]y,, 

(Ty:8 uenf) , sogo] Ds Youb bbw IWuvby 
IPUIH,,'D]Is obDwuns ,'pwuo buodfu! bu 
omouib Bu pon] A,ofulu vmbbbulb buy,, 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan LIP 


e1160] Ae) |043un] Suy 


AY Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


(71:T9 'D) iYOIIY 

Bu (sopuvn] vs) Buojnjoy obw Bub Iuby 
:]0bpwns Ab ojndisip bbw Dub 3 ,, 6YO]]Y 
bu (sopuv] os) buojnjoy obw Bulyo bun 
ouls,, :ojndisip nobw Bunkuvny os “DIDA 
lu YDUD “snsaH lu iqvuis Bu po[nijoy Yoj|y 
bu (sopuoj vs) buojnjwy bw buboy 
joAojojodwubububu bbw  buoAvy Q,, 
(zs6 'O) .(40j|y bu uvg-00]vy 

vs pounsnwns) Wish obw Au) Du 
DY ISYDWNS ]0 “YO][Y DS IWDY D[OMIUDU 
Y0j]Y (bu sopuvj vs) Buojnjobo3 nbw 
buo 1wuvy, :1qosbou Ao DAlu pounsbbnj 
obw buy ,Y0jjy (bu sopuv]) vs 
buo jnjobo] obw Burnyo Buvb ouis,:1qusbru 
fo. bfis  “Dfomiujudd-buojomoy bud 
D]IuDy bs (snsaH) Ds], IU UbUDpWubiw 
bubu ]y,, :eAejeledweueued Sueujyew 
je Ojnueyey3ed Ju Uukuk]esey BUB]EMEY 
Buejiuey Jue ugueyoj0]euld je snsaH lu 
o|ndisip e3w Jue ue Ing Bu |033ur]Zeuld| 


(ST-#1:97 031EW) , Y0j1d Du Jo3nd 
b6undwnpj0] bu oju ubbunqwlur] A,vAis 
1v coful os o4 Avbiqiqi AvAIs j0 UNYOD 
os Avbjqi BuoAuju Biqi Bub ouy “qbuls ]y 
ajop1asos Buojnbuvnd nbw bs uoosbdbu 
Ao “@j011025]f sopnp bu Bombjoun 
DU “OMmojopuiqo] bs vs! AoADvbDybow 
buon,,, “yejid BuoseJid Oc Su 
eAuey es Ojnuey3eu Ae 'snsaH lu UeWEA 
-]edul Bul813ed Su e]iqey es “sepnH 1s 

(EZ:9T 021EW) , 00] bu Abvbvq 
obw buvb Ipuny “sodig Bu Avboq bbw 
buv disii-bvuid ow Ipuly 3,046odos :ulyo 
Ds posh AD MD)! :sdun]os “OY ubanyij 
bs DY Abbown] “01pag Ab) Iqbuls j0 “DAis 
uobuiwn] ],omndbo]oq,, (97:8 031011) 
u'0A0j0]odwubububd bun IHUnDyny 
bBuoAvy O 10Y0]0]-obuvu OAbY 11yvg,, 
:ojndisip esw es Iqes3eu Ae sedisa[| 
Sue eu SJuejeJededs3eu Ae eAljqig Jue ]y 

u'D]IS SOYDOWN] 70 ]0YD] 
bu nfs UDMIU! ]y,, “snsaH lu O|ndisip 
eE3W es |043uN] 08:HT s0JJe|[] es iqeseuis 


snsaH IU O|ndisig e3w es |o43un] 3uy 


00966552200985 


(2-5:88'0),jADsnyowbyvuid 
os jo Ibuouni obw vs ojis budpiqvy 
“UDUDYO]0]0Y UIUDN) DWULSOY A,DOJIS Iy 
:(Koynq Bubdjiqoy 05) ububyo] vs vyiunbbod 
Bu ojjuby os pomvbbbd Bu ubjibownwnd bs 
6bj1s uiwdpN Buniuiy Ububyo]03by "DADju jod 
-wuvbububd Ds bmbun-bund j0 Ubbojbjby 
ADW bu bjis “YOIDf ]0 )bvs “Wubybiqy 
Is :curdijo obWw bumwy Bud UlUdYv[vIb ]y,, 


(se: /Z sisdU39) 'pi]edey JueAuey es pw 
ejado1g-eX3ed je eleded3ed Jue meyeulu je 
ewe JueAury es Julje3unuis3eu Ae JOJET 1s 


(98:9'0) 
atoy] lu Dbw Bu ]0Y0]) uwo]y, obw 
os (uoyvuvd bunjiuny-1uny os) 1iBunun! 
bBurwon 2161y A,0]luny Ds Ds1 13, bmdq Dub 
10 7107] 101 10 (yvuor) snung 30 (oys113) 
JOSD4-[Y 10 ([2DWS]) []DWS] IS Iv, 


(96-06:6T sisauaD) 
'oB]ue]ep3eu Ae elis je aeqeq RU yeue 
Suemejep BUueAlu IjlJes es Yi|e]3ediyiyed 
Su Uoo0Jey3eu “Buisejjeu Ae ]0] 1s 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan N4) 


(eg:e'D) 
ayu JO UDYnojoybubs) umwo]y vs ubiy 
bubu uviw] lu Youb-6bow Bud j0 (wbyoigy) 


wiyviqt lu Youvn-bow buo (Yoon) 
YNN UvpY vuis (uoyvuwd bbw Buvjuny 


-IUDY 05) YOjjy bu jud Ububyojojwy,, 


(2:07 SISBU3Y ]e GT-0T:ZT SISJUI9) UE]|EJUEJEY 
JueAuey Jue WEeYETdY IU OAsIdi1JyeseUuIsI”” ! 


(17:6 sIsaua5) '|Oqny 
SueAuey es peqny je Buise] Ae YEON Is 


soMg Su ejadoJ1d e3w es |043un] Suy 


'(69:6f8'70), YOI]7 bu uibulubd 
bs fobuniow buibou Avfis j0 bubjoiod 
buojjuny os yoy bu vAis sulu :Saslojy 
A04 Ujobodbpu bw vs ponwn] buoAvy 
6omng j0Av]j0jpduvsowns bbw buoAvy Q,, 
“(ZZT-0z1:2f O) , DADj0jodwvsowns buidijo 
obw buwy vs buvnjigoy Ao omojpp Buvjis 
Uvuvbyoj03by 'Inqnquw Dbw Bbub ubojod 
-wunuobruib UNUDN 07j1uvb Ds 'UDUbyoj0jby 
"UOIDY ]b Sasio] Duly DIbd uvbdbAbdby,, 


(Ts:Ze olWouo0Jo]nag) ,,”" [abis[ 
lu Youb obw Bu Dujib Ds Ulo bs ubqbj 
buosuojowuns AoAvy ],p4bodbos, :uedil 
Suewn] es |Isye]e]3ed Ju U016Y Te SOsI0|N 
eUIY Buejejeddeu Ae Uoouldued Buy 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


(8S5:6T10) , oy nun jo odoujododbbu 
A,DjIs (Y4011Y) ojodbodoy 
Bu (bvAvyoq bw) ]0Ay bbw bub Djiuny 
os soybiqiuiq bodoy. “uWwoN Ibubunl 
30 ubAvqnuqwuld Dbw bs ojnw jv Jabis] 
j0 (woyoiqy] wiyoiq] Duiu odbui bbw 
Ds 10 (YOON) YNN Is DWLSDOY (041bq bs) 
UIWDN djbduip buod] bbw bs ]0 (uvpy) 
wbpy lu odbul bbw bs “Wjadosg bbw 
os ojnw vjododbvod BubAuby Bu yoy 
bu ubiomouib buod] bbw bub Vjis,, 


a'!Y0] Bu utos bBundwvsv)] os bBubbbuvny 
uoouibubd bu uvbbunjndoy vs Yosbwund 
buriooow Ipuiy Ab sdqoy Ds 4Dub Buvsi Buy,, 
:Sulqeses3eu BU 'Z:6gz OlWouoJa]naq 

es je3unjesewns RU '(8T:T 021eWw) z0Je4 
Aey ejnpw snsaH lu lye] Jue Uojunjnul] 
ke eAilqig Sue 1981:86 sisauan) 
'Juljdns e3Ww Juejluey Jue yeJe7 ]e z0Jeyd 
eUIs je JUe3nuew ZueAuey es y1|e]3ediyeu 
Ae “qoaef lu yeue eu jedeey! Jue “Yepnf is 
(E:6b SISBUAD ]e 77:5E SISAUID) "IYE]E] BU pi]EdEeY 
3uemejep 3UeAuey Bu eU! eU “PWE JueAury 
8u emese es pideiyeu Ae “OJef lu yeue 
eu Aeuedued je ej]adold Sue “uaqnay Is 


009666552200985 


(ST:27 O) nido bubAnjopdububunw 
obw  BubAiN Iubibw Ds  Ub]bIydy 
fow Dubvu uw vs IDun]bou Dubfis 
Du Yowojosvosod 3v lindod Bu joyo] Dub 
YO][Y s5 [OY4nnonN, :1qusbru Djis pmdby 
jb “UOWO]Os ]D pPInAbg buls ubWbbby 
bu umwoN ubAbluiq “UDUYOj0]b4 Iy,, 
(21:86 70) ,'YO]]Y Ds qoo|-y|uquqbru bubu 
160] AD DAIS 'UDUDYO]0]0Y “'UDYOADYOY 
bu uvnqoowy-bouid vu ping Is bu 
urdijo Bulwy Bub OW UIUDYDIOJO Iy", 


(ZZ:9T Il2NWEeS), |Jeis] buong bu uibulued es 
ewe bueAluey bu aegeg ebw Hue wojesqy 
ju uebuldjuis je/Aeyeq bu.  uebunqnq 
es ep]o] buesi bu Wwojesqy Is pejpejbeuidi 
buejjuey AoAeb es,'EWwy JurAduey Su emese 
e3w es Wojesqy Is Juidiwns eu Aeqes-Aeqes 
je eAunje3ueru Suediyiyey Juejem Ae ueweu 0!q 


(#T-IT:ET jonweg ||) Jewel 

Is JSuseqeg eU piedey JueAuey Jue “pingg 
lu yEUE “UoUWY lu BseyRui13 'uipunAeg 
(6-T:TT HEH E3W |) 'soAip e38w Juejluey es eJed 
o]jdWwa] e3W Bu eAis oAe]ed3eu ],pAey 'soAlq 
es ejnw osnd 3ueAuey Jue Eejju OAellu! 
je emese Buoqi] Juesi AeWw Ae UOWO[05 Is 
"(ST-#:TT janwes z) 'ueewsip 

es Aejedew Suedn eAis ejepeuldi je ojlu 
emese es yI|e]3ediyeu “oqg4ny Su ounuld je 
eMde) JueAuey Jue pingg lu Uue|isye3]3eUld 


(86-58:07 'D) “U0JEY IS IPUIY JE 1JIWES-SY IS 
Ae eAng es eqwes3ed Bu ejnwisdeu Jue 
eu Aegi]3euld “oj! eu Juejulq Buljew es 
uegqe] UOJEY Is UB,INO Bu |033Ue]3eUu-1d| 


(9-T :ZE0pox3) 
"SOSIO|N IS EBl]emM Jueqey O]! Ulyeqwes 
eU E]i|deis| e8W Sue uesninul je (eyed) 
eAn3 Suenjulul8 Sue UOJeY lu sIBnuiH 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan NP 


(ST:87 'D) "019d133 
Sue ulAejed eU SISIO]] lu BApeuis IpUIH 


(21:2 opox3) 'yejeuiq je eApeuls 
Ae old187 Jugs] es 53510] lu Aejed3ed Juy 


009666552200985 


: YE]]Y Ju JeAeyeuld] 
"We]s| es UoAsepund  Suiyeundued 
e3w es esi Ae e]luey es Jueje3Zed Jue 
je e]adold e3W Bu jeye] es e]eMiuiued 
3uy 'E[lULY Bs URIJEWRY O UlEME3 RU 
Aejeyew 3uewnue Su jeqiyee-3eu Ipuly 
je Jueje3d3ed eu soqn| Zuku ejadolg 
3u jeye] Jue UBIng Su JuejeZeulg| 


le. Uueewesey Sue. @jadoldd” e38w 
BueAuey es soAlg Bu AeuBniul Alouewnig 


(8:01 uenf) , “moy4)bunvubow 
obw j0 uosin bbw. Ao UY 
os nundu bu ]oyo] buy, Meyeueusew 
e3W eU eAuey es Buneu BJuejadold e3w Su 
jeye| Jue SNsaH lU UEMeEJe]IuI AlQuewniq 


s'udojosurdby buby 
O]oM up uow dd jyoy Iqub buopo] bu 
goo] bs 0n] bs bjijosos-bodoyow Dy Ipuly Av 
opuog buod] buy, :1qos-6vu A,oAis ,”bpubj 
buosi bub ulyo bs opyo) juoouibunq 
buryo Q,,:selJg287 lu Iqeuis “@snJed ipuly je 
epue] Juesi Ae MeJE JU0|]e] Ju yiwiyeukued 
SueAuey Jue EU peesesdeu RU 'AT]:6TO 
es SElJeJE7 Is UeIng Bu [|o33Zue]3euid] 


(0z:T seon]) 'uemngq eu wed]s Su goo] 
es 1didey3ed Ju soAlg Bu eAis ueyesnJeuld 
LeAey 'uenf lu Juejisded es |I8Juiy sodq 
3Uu e]ewly es e]eMIueu Ipuly Ae SE11B387 1s 


A4P Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


(P7:86 O) LilY9I1Y 0s) Isisisbod vs qoo] 
-yioqgogbbu Bulboy A,DAis “'Ububyoj0]wy 
jurdijo Buvflu nng Aby “UIsijow bu (qof 
1s) oAts unwuon) uondbojwu “Avun],, :0]! 
Jue3ul]e3unuisey es @]nW EAIs SIUI[lu je 
q0f e]adold Is UB,InNg Ju |033ue]Zeuld] 


(zz-1 :0Tqor) 'soAiq 
83u ueyn3sn3ey Jue uide3Zue] Jul3J3uewn] 
je e3eA1] Jue jem Sue3uejuigBeuld Ae qof 1s 


000966552200985 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan N4? 


(EL:TZ'D),, bqwbsdwns 
bubuo 1buvj-poynq Ab D]Is HYT]Y bs 
1Y "'DMO9-BubMmoy)oybog j0 [bosbibpbog 
bu bojojo)bod j0 mob bugnqnquw 
bs obunj DMbqul][by bumbow 
1v (s01n bumwy Bu Bojo] bond os ounuid 
obw Burbow Bunjis bBunwbu DpYOUN! 1Y,, 

(Ssz:2S “O) , “unbuninjoy bub 
o0] bu uiyijjouod Bubdn ubbubqwi 
jo uvdjojnsoy Bun Dfiuby Ds UlWbN 
boAvyvurdi jo “ubAbqioy bbw bu 
bpuomijow Anw Buvu obns bbw Bumwy 
buo umd) obnuisi “Ububyojo]vy,, 
:e]ododd e3w JueAuey Zue YE]|y Bu lindnuig 


(9ET:Z 'D) , 04nsnuns tuvby BubWuv] 
YO][Y Ds j0 “D]iuby bs ubwnuls Bu 
ubjibod vs Ibunjo]bod Bu Avbbiqiqbou 
IWbdy Ipug. 'uoouibuodg. DUdDjiuby 
os ojnw vbjadoig bbw vs BoAvyvuldi 
Ds ]b snsaH ]0 sasiojy buly boAvyvuidi 
os j0 “(qosor lu buidns) ]wqsy-IY 
DS ]0 Qq0I0f 'IJ005] |IDWS] “WDYOIqY DUIY 
b6oAvyvuldi Ds j0 ulwub vs brAbybuldi bs 
10 YO]]YY DS IUDY DJDMIUDN,, :UlYIqDS,, 


jodoub Du “ubowvbsdy bu bmbbbbbubw 
obw bu Avwbdy bw Buo SHYO[obuid 
buojuoy j0  “ubbujobunuisby : bbw 
Ds poyojisisbou j0 “oAunjobunbuvu A,o]Is 
:Kobnq Du ]0QO]YO]1Y40Y Bud o4 Dijbu 
Ab ubwubu wajos-nJaf bu njadoid bbw vbs 
"PT |2v4s]| bubAnq Bulyo bud MobIpijlu! jv 
ovg tu uoybouowod os oinynybubbubu 
A,o]1s “oriowuos bu njadosd. bbw 
bs ubbububuowuvy Bun OY D]1Ybu ]Y 'ET 
“uoouibuvg Du Iqos “D]Iudy ps MO]jbpbod 
bu uoo] vs Aovboq  pImniwyowbs 
“D]ludy Ds ubowosoy Bu bunusbdodbow 
A,040 3,0y6vdvbs “uoop jomnqnq 
-bbubw jo “Buojpnsnsi AD]Is :UDWIIpoy 
bs 040p bu sojnpow bw buvbidd A,Djiuny 
os bubibow Ao ubop budjuny bBuvb 
3oAvy TT “uoouibung Du Iqos 'UbDWOSOY 
buopuovy buo o4 uvbbundwunsdu Ab 
Avyoq Bulyo vs “Oo “Iwuniw Ab ajop1asbs 
buv up uoAob Av nqjado1d buvb ],p4bodvs 


00966552200985 


49 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


1 
ee] 
DN 
PA 
z 
ka) 
gl N 
nN 
NG 
NG 
No] 
NS 
DN 
z 


cel|qid 
es iqeseuis JU pejnjey Ae ugJemny Julsew 
je uesijewed Buejiu jedep eu Rjadolg 
e3w Jue 3uny ueynejeyJues Ju UeAe3eley 
Jul813ew Jue JueWe] BU OUY 'UBYnejey 
Suejiuey Sue EAijqig Ju e]E]E] Jue! Bu 
eJiuis “soAiq Ju e]adoig 3w Su ue]eJued 
e3w Es OU slui|iJed je |033ue]e]3ed 
Su  uejisewewed es  Ojijeyd3ed. es 
ueynej]eyJues Jue Ue,IN Ju se]31|lu! “EAe) 
u"D]lUD4 Ds (Aobiuiq! 

ou) Aoqnujod Buv uipuns "DADY “YOI]Y 
bu ubAvqnuwurd obw buobi Vjis,, 
:06:9 1D ES YE||Y BU Iqeuis 'BAUEY 

es euneu Juejadold e3W Jue eMeqWiI[ey 
Suimme3. BU. pewweyn  @jadolg 
Key YE]|Y Ju so]nniu| 'U0A] JukWe] IpuiH 


“uoouibuvg bu Diqiq Ds Df[nw Ipuly 
jo “osnd buriwos buojuvy bu uwjibuvnd 
bu ojjososbobubu Aojis unynnqvy 
buojom bu ofw) bs  @mnjnjbobubu 
A,0]15 :0AU1 Ds Dj[nynybunbuvu Du njadosd 
obw Bu njjos nbw buvb uibbuip buoAulu 
bomnH  “oqyny bbw bu uooububg 
bu iqos bub ojubo'9T 'uwdn) Buonq 
os tunpnpbod buvb soquwn] AD Wa]bsniaf 
bu vjadosd nbw vs onw ,vyj-budbvs 
Qodow buwunul Bu Djs o4 uwnulvbd 
30 “@lualv bu 01s uuoyoyod Bulyo “O]11bN 
“ojadosd obw vs joybun] oqyny bbw bu 
uoou!Dung Du Iqos Dub ojlubb ],pAv)y “6T 
'piowo9 buvbid Ab ojip ububybububu 
bbw. bub j0. “Ul)D bs: 8bwopos 
buvind buibyu Av 30yo] BUb]is :UDDWUbsdY 
bubAlubdy. os. Adjomiyiwny : 8 Buojm 


os jobuniduvbyourd Bun “ububyojo]jby 
“DSL ],0s1 Buv OAulu Dfoj1jow Buvndn oq1i] 
obw jo udubAnwbdd bw BuoAvy UlWUdN 
omoulb 30 “anqoq 70 IY0]0] Buvnsi os DInw 
OADY UIWON DYYIIIN judynojoybubs Q,, 

"B]I|SeJs| EJW es SUEWE] 
Ipuly je 0g] Ju ]eye|] es 03ng je @]adoJ1d 
e8w Su Yey Sue Bjepedseu 'ueino 
EU |eueg es B]E]E] JUeIn]eu e3W es U0AY 


(22-816 sisaua9) 'YIBYdErf je Ways BUlU 
uldije Juemeu13 Ae “WEH lU YEUE “UBEUR) Is 
Jueu uldijeey3ed je edwns Bu ue|njeyeuly 
Ae oe] Bu ye] Ju I1J3eyeq Juopjey! Juy 

"(ezi6y selesi) , "Dvd 
obw buoAui bu Yoqojw bub uLunwiyiy 
jo “odnj os obunjoyou Ao nyynw bbw 
budjiuny Buv bu OAl ps poYynAnA A,b]is"”,, 
“eed e3w Buejiuey es Yoqeyi|e Jue ueelip 
je OApnH e3w es edelijeds3ew Buedn 
esueq e3W Sue uoouvisuedg Ju UesNInnu| 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan N47 


(9E:9T 'D) ,'(uwsnAip-snAip 
bu pomny bu joy) anybo] buo Jimyoji 
30 Yo] y bud bubuo] ulyoqwvs,, :1qusosbvu 
bu (unubAvbqwbs “osubq) YoWWp 3,pmvq bs 
obing Bu Iuvy Djopodbru Bububyo70]v) 1y,, 

(92:56 'D) ,, Djoqugbodvbo: 
bu vjis ubujop bBuvbqijow If]]bubu 
bubAnq  Bubjom  ADWUL]IDY ]Y, 

(2:T DD) , bunjojiu bbw 
bu joyo] Bu uoouibubg Dub bunwv] 
Yo] y bs Ao Uundod bu 0yo] buy,, 


000966552200985 


(ST:S HEH E3W Il) 72045] 
os uvbqijow bDipbibp buong vs sofgq 
bBudjom'”,, “uipunAg5y. (6:9T selwaliaf) 
ujowis] bu sohkg bu “oqyny nbw bu 
uoou!buvg Du iqvs Dub ojiuvnb ]046odbs,, 


Aejued-Aejuedeyey3eg es |043un] Suy 


AP Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


(96:7 0) (0510104 05) uDAbOpo our) bunwp 
Bubjluvy Ds o]is soqojduird 30 D]bsbybow 
AD. DJIs. DU SDUODINWS lu DMbbru 
1V,:eMeul18 EU SeqejJed es ]o3eueu 
E]IS EMAEY je IsIs3EU “Ejesey3eu Ae eMesE 
SueAuey Jue je Wepy kuis 'UBImp es 


jo Iy)bow Ao avquq Dub buny'"”, :1yele| 
esAey 3]qop Ae aeqeq es B]INW URYIWNJIeY 
sue “eAljqig es (#1:7 o0ajow!] |) 
uDjosoyoybod ws Bojnypu Av bAbpow 
bubu abqvq bub Ipuny “DAbpbu Ipuly Ab 
uUDpy IS 1y,, “ueyleqeqey je UBYIYE]E]Ey JU 
uejided es IJueg]e]3ed Aew Ae eAijqig Suy 


| NG |, 
2o 
ES 
D 
E 
gl N 
N 
NG 
NG 
N-) 
NG 
FA 
2 


(ET:64 0) , 10Y0] bu 
UDAD]DWDY-AD]Y] 10 WO]O0])] BuvbiAis Bub 
YO] Dub 'UDUDY-0]0]0Y “DAUDY Ds ]0Y0] 
Avw buobAf Ao yoy Bu uibuluvd Ds OAul 


“(9z-zz:5T 031eW) , 05b bbw bs oj! uodb]i j0 
youv obw bu Addvurn Buo uluny Du nnquw 
IPUIH,, Iqvuis jo jobvwns AvAs, :seqeq 
es eAlu iqeuis ,'oAuoWap Ju Ueqiukuls,, 
Suaeqeq eU yeue ZJueAuery Zue UIJuI|e3ed 
eU JUo|n] JueAuey Bu 1Jujuny BJuejljuekeue) 
es U08n] BueAuey es |YE] JUEZUI!|IY1u1y Aew 
O ,ISIJE], Buesi JuemeJejjui Ae snsaH 1s 

(Te-0c'p ee]e9) , oADjpw Bumwqoq Bu Ipuny 
vidio bumqogq Bu Ybub nbw OAv] Ipuly 
“pnodvy obw "'Dbu dAvy 'DAdjow Buwquq 
bu YyDuv bu pwvosvy bu uidijo bBuwqugq bu 
youb Bub pubwuwwbow Ipuly 4o4bodvs 
:youb DBubfuby bub jo avquq buldijo 
buo UIsbAdjog gunjojnsoy Bu Iqvsbuls 
bub cub “unwunAdg,, :o]qedq lu Iqeuis 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan N4? 


"G9'D Ie Y 'D e3Ww es lun3J3uewns 
8ulljeeew 'ueing es ueyigqgeqey Bu 
uenAejey Jue uewWejpw eU ]I8i1y JuedN 

(822:z 'D) ,,”"0[lUbY 
os bu  Uubjodowy bu  pojn]vy 
bu bmoso bbw Budjiuvny Ds unjodoivby 
Kow Av (udyiwqvqvy obw) Njis Iy", 

(22T-121:02 'D) ,doqnujod bu 
ofis ubAbluiq jo “pomojododbvod Avw 
bubu vbAjs ubbuijouiq j0 “qquy BubAby 
bu ofis buonuly Aoo1oybog “Mobijbu 
A,ofi1s DADy “uoouibundg DubAuny bs 
(ubpy) wopy Is Aomnwns uooubb DS", 


(ez:2 "D) UDUN|0] bbw 
os 1wby bBuopqiqow Ub4ybAnoy “BoquH 
buoAj Bub ub bs pombbi oy Ipuly 
jo UVUDMO]0qod IWdY oj Ipuly Buny 
jus obw Bunwb Bub umwubu Vjvsululg 
juoouibubd Dulwb QO, :bjiu Iqvuls,, 


(6-E:TTOJUMO0)-e3e] E3 1) IYE]E] 
es eJed eYyyi[lu Ae eAis je “Iye]e] Su EARI 
eu soAlg Su ueneyjemnjey ipuly Ae (seqeg) 
eAis 'seqegq Bu Ojn Ae Iyeje] Jue “O]s11) 
IU O]n Sue solg Jue “EAlqig es(s-z:z1 
001131) , 'obnp BubAiuvny Bu siuni[boW Du 
Mb40 DU WIUb 3,nd-Dpuwiuo Buljijpubuow 
jo :uoyiwnidy BuvbAluby vbs uoAb “obbul 
bBubmojop vu vbAis dbu [ownp-[bwunIby 
buibibow Av “anqoq Bu bAis Youbbunbw 
buny. jiunby "stun bod 3 8BubAluby 
bu mbib obw Bub podnjow bs bBubbbuvy 
“o11bnjubs os ubw Yyosodod o |bubq Du 
Avbnq bubwunub bu odiyiy BubAis bomny 
“obnp BuvbAluvdy Bu SIuijibow Du Mmbib 
buopj0] 3,nd Buopo] bupoububw A,bAls 
1y 'owuvsbw Du j0]0q BubAluby Bu UbWuv] 
os nojoq Buvb uljning Ao moib Buobmby! 
Ds ]yY ownpjwnivy buibibow AD YIYybs 
buvbAjluovy bu uoyiwnioy Bu mbib bbw 
bs uoAvo mob buojid bu [bwunpjbwuniby 
buibibow Av “3Y0]o] bubsi Bu Youbbubw 


009666552200985 


3V Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


"dae “91:96'0 
'E-T:98'O :L-9:8L'D 'SZ'LSD iLE OT 
-6T1:SS'D :9:ZS'D 'ZF'TS'D '"IDL'IYO "9 
-S:6E'D '00-LE:9E'D 'P-T:OE'D :88:LT'D 
'Ev Ob:4TO 'bI-ZDeTD 'sidZ'D TE 
-DE:TT'D :ZT:ZT D :99:9T'D 'ZZ-FI:ST'D 
TV'ETO 'L9:ZT'D :ZE:OT'D 'SZT (66:90 
95:70 'ZZZ ELI YVL:T'D :eMeqwijey 
“UBUBU!] “Uejlwe3ey Julin eu seejejew 
e3w Su Buol|n] es uoyeued BJuos3eqeyew 
es O]! JUEWE] UEsE[YN]puU JUBURYO]0]eY 
SuoyidijusAls e3sw Bu oj]! Ae[3eje]Zeu 
“ueAeunjey es 'WeydZe Juo3-eqeyew 
es je3unjesewns iIpuly Ae ueJIng 3uy 


(E:T sisaua9) 'uemng Bu ]e MeJe Su @jaue|d 
e3w Su eyyi|Jed Sue o3eq ilqe3 je MeJe 
“Jeuemi] Jue soAlg Ju eYYi lu JueAiqig Ju 
ULI IJEsEUIS OB] JU ]e OpunW Su eyyi|3ed 
Su uejised es uoyeued Buerqeyeyedeu 
Aew je “Buejn3.” Buoe.. BJuodjiw 
0557 es Bueipwny-j8iuwny Ae opunw 
Sue “(ueednjey Ju EAsuaAis) eAlyojoay 
es JU0ABO) "OP] Bu EYYI[3ed es ]e opunW Su 
eyy![Jed Ju ue]ided es MeJe JUk|!! JUEWE] 
U00JABUW ]E 'UOE] N9009 JukWe] U00JAeW 
“U0B]Uep TZ-EY! es Jue3Zury eyyi|Jed es 
ejnwis es jeyndq “pimnjeyewes (99) 01511) 
IS JUR]IsI oJ3ed U0E] 99/f Es @jnwis3eu 
Ae 3ip3lep Jue Juojiu UulyJueeul ]ey3edes 
wey3e es URuUBYo]jo]ey Juoyeuededeu 
esw Sue edijqig. Bu: ]e3unjeseuis 


wey3y es UBuey0]0]e)] e3W es |o)3un] Suy 


00966552200985 


(es:Ti 'D) ,Abbnq bu 
30YO] ps 1540s Bun uoouibung Buod] bun 
bu jodbs nq bd IpU!H 'ububyoj0]by Bun 
(U0,4n9) oj! Du bpjuny os bouomijpw 
bulbow vs buvbbbubdy “jus bbw 
buowsiw Duvfiuby bs jo Uubinqiubs 
bs Dpuod] bbw buy Bud Df]uby bs 
UIWON DI1Y14Ddj,, :YE][Y Su SeAeyeuld] 


Ae oj! eu Bue]iq Jue JuUny YEAR) '954'C09 
Ae ueyiye]e]ey e3w Ju Jue]iq Jue Jukwe] 
U0AseJduay  JueMe]pp Bu  sodejeyZed 
SISIO|N Is EWesEY uesiwn] Ae]is Juru 
]y "Ueyleqeqey4 1g UEYIYE|E]EY Q/ BU BUE|Iq 
es Qodef lu eWEesey Ojdiyzi es 03un]3eu 
Ae ejijaeis| e3w Sue “EAljqig es U0AY 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan AS) 


(5-66'0) ,”1q0b bun moiv bu uwunbo] BunAiN 
omobbuib j0 Mviv bun iqob bu uwunbuj 
bBubfiN bmbbbulg,, :opunw Bu ]0)1-3ed 
es Aoynjnwn] eu meuijew Ae ue Ing Buy 


(8:4 093eW),,E]]U uenEyjemn|ey 
bue je 'ueingijbues es UeLJEyey ebW 
bu jeye] bue eAluey es sejeweruldi 
je 'seejew burygqn] eu yopungq buesi 
es ojqeip bu eAis ejeuip bulinw 8, 

"oq0|b buesi Ipuly je uebejedey 
buesi Ae opunw bue ru efljgig 
bu 7jejnunuew bu eeygu! Ag Qig 


480|lq o pede] o opeipemny Ae eq edn]| 
8uy , ndn] bu Yojns bu jodb bs 0AD]bybu 
bu [aybub vu jodb bu 04o Dybybu 
Ao oju sodojoyboq,, 'T:L uoAsejagay es 


00966552200985 


B3? ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


"UB,ING Bs BpUe] e3W Buejewiy-eWIyey Bu NASI 
es Up peyejisJeu Jue uosdwis Y313] a0 'Ag 
je |ezZ0Y apIyiyso) "IG “AH 'M WE!]|IM 
IG YBU01) paJijy iq “uasefa] je]eJe 
IG “UOsUYof lj|eyse ig JaZullaon 
2'9 1g @400)) Yilay 'Ig eulu peijnjey 
Je]oysi. Suoyeuededeu “Jueqi Bued 
IWEJE]N 'a||leong BIUNE]A] lU ,BJUANS 
pue Ue Ing ay] @]gig ay], Jue ueusdul[ 

(9:76 'D) und 
-undoy Buo unyuvnAbuvndby os Djijog 
Bu sopuyvy os obung oj] Abvqnujodbdbbu 
jo “Ububyo]0j0y bubAis bub 
uoouibuvq Buodl ns oinw (powwoyn| 
O) 041 os BoAvyvurdi buo Du DiiyiDu 
Ao. ubwojoovy bu: uvqoowbybbuid 
obw Bbub ]y, :Ye]Y Ju JeAeyeuid] 


"wey8e Suo3eqeyew es ]e3un|esded 
e3w Bued edi IY (9:TT 09913]) , 04u1 bs 
o1od Tuniww Ao ojj,, :doAey BuiwuninJjew 
e3w es Suejiqey Ae oyauny Jue “eAljqig es 

"Ue8nsnley es 
eweseseyeu Ae Jukwe] Sign] JU Wou]-8ed 
Sue uheu esededeu 'fe:GT saaqgeJde yy] Z es 

(9:1 Suejig e3W) ((Ze:zT 0pax3) 
(ZzZ:0Tor1wouoJa]nag)e (uoAseJauay) 
IYE]uI|es JUeMe]pp Ju doo] es UOA]Iw 
c Julseu Ae oejey p/ Jue Juoueeg 'U0A|Iw 
ec sojey Ae Sue]iq Buennqey Buejiuey 
Jue Jue3n|nye3ueZueu 'Iye]e]| JSuk]eq e3W 
Jue uoeJe4 lu Aejedeuld] eu Juej]e-3uejees| 
Buny  “ueyiyejeley Ju “uejliq  Buedis 


NG |, 
x 
ES 
KA 
S 
nN 
nN 
NG 
NG 
N:) 
N 
a 
3 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan AP 


(28:4 2D) ,  v0]obunjosoyvybvd bunuvbiny 
-odpu Duo Oj ju bu uvbndbojou 
bunyoAnoy  “Yoj|y bs poynq bq]! 
os ojnwubbu A,0j1 Duny tuo, ing Bun bunjo 
-Duojosbod buissnsow bu uvcAbiqiuiq 
opiu ipuly A,oq uoAbbDry4boyy,, (LE:0T 'O) 
a'Duojojiu bu joyo] bu uoouibung Buoful 
os ojnw - ojp ucbbubjuljp Bunwnub 
Bunjom du - 30]4y Bu bouomijododbvd bu 
dvubb buns! j0 “jip punvu vu brAnyvd 
obw Bu oj 00j0jvd Buvsi snyboq YOjY 
os ubqijbw vqi bu umobb bulibbbWw bu 
buowo] Du uoAvb ipuly Av oj! bu uning 
Bun udWudfivy4 I1 (6:ST O) , (06vquqbvd 
bubwunub vs uvbqoj) oj] UubAbjunqoq 
buwy ucYjoM]oy jo (uning Dub) 
Miyg os BoAvyodbpu bub Tun) Bumbuvj 
1WDY “Ububyo707v),, (24-T#:TVO) und 
-undoy bu 30 our o]0j4) bu oj) boAvyvuidi 
“@jlu ubyijny Ds o Ojlu ubdbivy Ds oi nw 
uoDurjobunuisoy bu uvojdot Buunbow 
ou ipuly 0]4y vu DBuvdjob-bunwbby 
jo Aogiow bubsi Ao (uning bud) o 
“UDUDYO]040Y Iv,,(2:Z O) YY DS 1040] 
Avw vbw vs Aoqnujod buvsi Ubbunjuijo 
bunjom Abo ubos Buny bu ]0][4y buvb oy, 


(6:5T 031EW) , 00] bbw 
bu sojn obw bud Diovyourd Bucjiuvby 
bu oinjn3bbu DN Ulo Ds ojju boquvsbod 
buo uvynjnqoy bBuodjom ],pmndbojvg,, 


(96: fz selwasar) ,'sofg 
bungo vu oqyny vbw bu uooubuvbg 
bu “sofig vu Avnynq Bu Dos bw bub 
obvuiq BuoAul 3,046odbs “ony BubAluby 
bumbibow Av od] Bu Ojijos Burns 1 omvq 
3046vodos :od unibbungqnq OAulu bu Ipuly 
Ao uoouibubq Ds Dinw Du ojny bub ]y,, 

(8:8 seluaJ1af) 
aubburnobunuisoy Aow bu ]ojnwuns Av 
oqui2sa bw Bu jojnsuod Du bunwbunuis 
buo “@jiwu. ,lunb) culwbbsowns 
Ao. uoouibubddg. bu  uosninoy  bub 
30 “sojuvd Ab IWub)y 1qosbuis OAulu Oubbgq,, 


uejejnsey| eu |eueg e3w Bu I|ijQueded3eg Suy 


00966552200985 


T59 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


(981:2 70) , “UNY Ds UbDDMDubuU 
Ao DAIs bvodbvy uiBUD]DUDUDU 
bu umbuvwp bun oy bully “@iuvny 
os 04 ydojpw bububyoj0]v)y,, :Ulyiqus 
buoAi Uy vs jibbuiy Bu udijo bbw 
bury bu (powwoyn,) O) W4 bBuouvun 
bodby,, :UB]13eWwede3e] Jue]em 
Jueu ueJemejedey je ueZue]igJuedued 
e3sw Sue IBulyiuly JuewWe] eAuey es 
Iv "(seTie 'D) , puwqoqou budjiuoy (Av 
071) jo omobbu buvjiuny (Bubnunjosoy) 
DS I[MDUDUDU DJIS IpUlY 10 'YOJIY 
DS UDQqI[DW UDUD]OsDY bbw Bu pombjod 
-odbodoyoWw BUb[jbm ]0 - UbULIDsDy 
obw.  BUbjiuby. Ds. UDIDMOjbdby 
bu 1Buryiuny bubjis poboby 
30 Yop]y Buo pu bipojpoou “piws 
Bubjiuby bs ubowbsdy Bu obmbbbybu 
o  (pidoryyod. o. oAunjobubbubd 
:bmoqwi[oy) yoysi1yo4 bu omoboyvu 
bodoy bBuobA ]y, :ueuelesey Ee3w 
8u pemejededs3eu Sue Juewe] ye||y Suy 


N:) 
N 
a 
S 


u'POMD340jDuld! Ipuly 
Ab U0A]! 'UDUD]osby bbw Bu UIbmbjbd 
ofulu Ipuly bubwnuis 'D]IUDY bs 
pomojojvulrdi Ao uoAl bbw Bbub 'ubwnuls 
bu ububwsoy vnbw bBub ULIbmbjwd 
buoAul Buny 'ojuos njlids3 bun oAulu 
urdob bun], “Iqouis A,cjiuoy Ds jo “DAlu 
ubyobululy A,D]Is “Oj] DAlu 1qusdbw Buvu 
1V, “ET-ZZ:07 UENf Es IqeseUis 'UBUP]EsEY 
e3w Su pemejed3edeyew 8uedn 
ueyeAeyey Ju UeAdiuiq Ae ok] e3W Buy 


ueji3eweweg je pemejeded3eg Suy 


(6-T:T8 "D) woynynybogq bu mbiy 
os uibunudj0] obw Ds vsi Ao jobbuvs Du Abjbw 
buojom os Aojodbod Du Wojyns-wo]ynsoy buy 

(Ze:s O) , ubynojwybuvbs 
buonq Bu Avynq buv s0761 tu! BubAlu UI 
bu v4od Av “Aoynq Buvbsi bu so]bi)bow 
bub ubwnuls ]yY “unyno]oyBuvbs 
buonq bun Aojvuld bubAju 
ULI Du DIvd AD - UDDdN[by Ds UDDWUNSDY 
bu yIsoybow AD DALY Ip Oo (ob] bu) 
buojsounvwod Buvjps vs (uniwAvqvy 
0) nuob buopq ipuly (003 bu) Aojowund 
bBub UDWNUIS DU [abIsS| IU UDYbuy 
os UlWON sojn-bnuld! (]3qy AY ub) 
tu Aojodbod Bbuombulb Ds) uoop |Iyvq,, 


(9T:6T seasoH) , DYniiq 


buo uwmnjnjod Ao Od] -bubjopopboyj|- 


obw buojjuny buo jo ulAvinjAninj-n pod 
Av jobbuvbs obw buopjuvy Bun 'Yoquj bu 
uoybowowvod os (pmnqnqobubw ADS", 
(9T:ET selesi) ,, “DJDW 

obw budjuoy bu ucodosdy vs utAvin 
-jnanjbod Ao jobbubs n6w Bunpuvy buy,, 
(e:sT jonwes |) ,,0uso 

jo Ooffawby “odn] jo byoq “osnsnwuns 
jo lobbuvbs “abqoq jb 3Yojp] buo ow 
ulfojod Ipuny “ofiubdy os BunAvuiybubw 
buoy bomny j0 Ypybunjoun  Bbudjiu 
onq Buv usndi] Du soqnj Buod] ]0 2a][bWwy 
bBub OW UN]YOs ]o DY uoownA A,OAbbn,, 


NGO a) Paid "do," 


(ows11013]) 3je31|jueg o |odijjued Suy 


(24:87 'D),”"Y0]]Y buo OAl os Iinqow buibvu 
2v04b6odvos nnquw bu dy ombwnb jv “og! 
buopunw vs udyvAjsoy Bungnjnjuiyiyburd 
os Iboyoq. buofdi Dub. Ubinwiwy 
b6omny jv “Aoyng budpqoy bu ububyo] bun 
YO] Bu of vs qoowy4bouidi pu (ubuvA) 
oju ubyubowowvod vs udoubdy junbn,, 


(42:61 o21e) , so Ag Bu ublibyoy 
os Yosbund Bub ubWubDADW BULSI Ds DSAvY 
“woAvow)y Buvsi bu sojng Ds ubbwunp bub 
o0f]awby Buvsi vs bd Ijppow sow “OAul 
os oy iqosvuis Burn y,, 'SOAlq BU UeIJEYeY 
es yosededeyew Ipuly Ae ueweAeAew Buy 


Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa istan AS? 


ueupweAey) es |0)3un] Suy 


000966552200985 


(E:5 'D) , 'DADjojpdwbubvubd 
buofAul Buvpiq Wvjs] Buv OAul bs pibd 
sturd Bunyy j0 “@Aul os owododbvod bunny 
buvb soqnj Buomovuilb jv “OAul bs nibd 
bAojojoduvubvubd buofAu! bub doubb 
buomvuib Bunny Ao]! DU MOI bs, 


(OT-6:fT01UH0)-e3e] e3W 1) 
u'sodojojow Ao vAboyoq Dub Topyvs 
buo bugownp buny jomdbojog :bAbbyvq 
bu oAvoj ojnynybubbubu jo “DAbbyvq 
bu 0A0] fof1yo4yoyobubu  ],p4bvdbs,, 


uoAlyi|3'4 BU (Ju0]YadJ134) deueg Suy 


59 Ang Dakilang Pag-ibig Ko Kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam 


(69z:z 'D) , omvun-buvbd Aow 
buod] bw Ds Ubqi[ow DjOD[D-DY0)oW 
bBubjom ]y “unyrinqoy bububbosow bu 
uvAbiqvu Bububyoj040)4 Ab ubBununiby 
bu UDIDMODDU buvwnuls jo 
“sidu BubAuby Bubwunuls Ds UbDununIby 
buo Yoj[y bu  Qoojb4vy4bbruld,, 

(TI:89'0) ,,”” UDUDIODY 
bu uvqoojoy-bvouid bw Bub jo OAul 
os oAnjojwpdwuvbwns bw Bu sojub bub 
YO]]Y bu soojvg]””,, UIpUnAe5 (FI1:0Z 
DO) 'uvwuojooy bunyo Buo ubbupbop 
juoouiDubq DUIYO Q,, :OW UIYIqDS ]0"”,, 


(ST:Z saseisa Pa) ,6sojuvd buojoj burbwu oyo 
oBu bd 1Y0q 70 UNO Ds LIDADA-Bubw Dub 
uoAvb bunububw Ds LubAbubu Bub oub 
buny'",, (8T:T sa]sbisa3[23) , 'uomojbubdby 
bs bDubbpububu Ab UDWD]DDY 
bs pubbpububu BubAis j0 :ubmo]bubdby 
buwwbsow Ao ubbununidy DBulWwbiww 
bs 3046vdbs,, (/T:Z sisaU39) , DY Abnjow 
-DUDW DU YoA7 Ao uodu uwbwny Ab 
MDY] DU MOI Ds ]0Y6odos UIbYo4 Bbuny 
6omny Av (jina puv poob Jo abpajmouy) 
Duvsow jo nngow Du Ofo1yoybod 
bu Aoyvoybunund vs bnw  jvqns,, 


uewejeey, je uedununJey] Suy 


000966552200985 


ci 
M, 


Nasi 


All rights 
reserved 


E 


Ce, 


li 
PUblishet AY 
Op Uk KN 
fa “Sus Led Me to ST K 


Sal translator WY. 


Risaalat Ar-Rahmah (Message of Mercy) 
All rights reserved 


Read and benefit from this edition and look forward to 
the most recent forthcoming edition. 


2018 
sam@myloveforjesus.com 


myloveforjesus@hotmail.com 


www. myloveforjesus.com 


Get large quantities of the latest edition of 
this book from its legitimate source and at 
the lowest price by calling : 


@ MD 00966552200985 


Aa | Aw) At AS gamo 393)! paaa 
Ang lahat ng karapatan ay naka ukol sa patnugutan ng 
Risalat Ar-Rahmah ( The Message of Mercy) corp. 


(AI @W 009665522200985 


“Ganito si “Isa (Hesus), ang anak ni Maria. Ito ay isang 
pahayag ng katotohanang pinag-aalinlangan nila (o 
pinagtatalunan)...” Qur'an 19:34 


Si Hesus ay binanggit nang 25 beses sa Qur'an saman- 
talang si Propeta Muhammad (@#) ay nabanggit sa 
pangalan nang limang ulit lamang. Bilang karagdagan, ang 
ika-19 na kabanata ng Qur'an ay ipinangalan kay Birheng 
Maria samantalang walang kabanatang nagtataglay ng 
pangalan ng ina ni Propeta Muhammad (#2), o alinman sa 
kanyang mga asawa o anak na babae. Kapansin-pansin 
ding si Maria ang tanging babaeng nabanggit ang pangalan 
sa Qur'an. Siya ay inilalarawan sa marangal na paraan 
bilang isang itinangi sa lahat ng kababaihan, ipinahayag ng 
Allah: “At (tandaan) nang sabihin ng mga anghel: “O 
Maryam (Maria)! Katotohanan, pinili ka ng Allah, 
pinadalisay ka [mula sa Shirk (pagbibigay katambal sa 
Allah)] at pinili ka nang higit sa mga kababaihan ng 
Alamin (lahat na nilikha).” Qur'an 3:42 


At binanggit din sa Qur'an na ang mga Kristiyanong may 
mabubuting kaisipan ang pinakamalapit sa pagmamahal sa 
mga Muslim: “Af inyong matatagpuan ang pinakamalapit 
sa pagmamahal sa mga mananampalataya ay ang mga 
nagsasabing: "Katotohanan! Kami ay mga Kristiyano." Ito 
ay dahil kabilang sa kanila ay mga pari at monghe, at sila 
ay hindi mapagmalaki.” (Qur'an 5:82) 


